IRI 
Griſtionogaeth 


AYMADEYWIWYD, 


Yn y Ffydd ac Ymatferiad 


Y Bobl a elwir QUaXxktRs. 


YSCRIFENNWY D 


Mewn Tyolacth ir Oruchwiliaeth breſenol 
gan Dov w tryddynt hwy, i'r Byd; fel y 
bytho i Rag farnau gael eu ſymmud, a'c 
Gweiniaid gael eu Haddyſgu, a'r rhai o 
Dueddiad da gael eu Cefnogi, adfr Gwirio- 
nedd a't Gyfeillion Diniwaid gael eu dwyn 
ger bron yn Uniawn. 


— 


Gan WILLIAM PENN. 


F 


Y Bobl hyn a luniais im fy bun, fy Moliant a ſynegant. 
lay xlitl. 21. 


«Fol, A Farce, ebe, C N * 22 


, 
— — ——— . — 


a Bord 


1 1 


—— - — 


Y LiyTHYR at y Darllnydd, 


Da RLLENY DD, 


RWI r Traethawd byrr Canlynol hwn ty 

di a ddeallu y Deunydd o bono, jef y Go- 
leuni Criſt mewn Dyn, megis Eglurhaed o Gariad 
Duw er happuſrwydd Dyn, yn awr yn gymmaint 
ag y mae hyn yw *'r D/ ſtiolaeth neilltuol a nod y 
Bobl a elwir Quakers a'i mawr Sail mewn Crefydd : 
Trwy ba un y maent wedi gwahaniaethu, oddiwrth 
Broffeſwyr eraill o Griſt'nogaeth, yn eu hamſer, ac 
i hyn y maent yn reffero 'r hol] Bobl ynghylch 
ffydd, Adoliad, ac Ymarferiad, yn eu Gweinido- 
gaeth a'i Scritennadau hefyd; megis ac y mae 'r 
Byſſedd yn ſaethu allan a'r Llaw, Canghennau 
oddiwrth Gorph y Pren; felly y mae gwir Grefydd 
yn tarddu oddiwrth 'r Egwyddor Ddwyfol hon 
ymhob Rhann ac Articlau o honi mewn Dyn. Ac 
o herwydd y Rhagfarnau rhai ſydd fawrion jawn yn 
erbyn y Bobl hyn a'i Ffordd, ac felly eraill, ba 
rai ſydd yn Caru eu Digellwairdeb ac yn canmol eu 
Bywyd da hwynt, maent etto trwy Gamſyniadau 
neu o eiſiau ymholi, dan Eiddigedd o'i Hanſefyd- 
liad mewn rhai Pwngciau o Ftydd, ac mae nid 
ychydig yn 'r hol! Grefyddau rhai ſydd yn dym- 
myno yn bryſſur 1 adnabod a mwynhau Duw yn y 
modd teimladwy hynnw *mae 'r Bobl hyn yn ddy- 
wedyd am dano, a rhai a ddebygyd eu bod yn 
hiraethu ar ol y cyflwr o Sancteiddrwydd a Chym- 
meradwy gyda Duw ; eithr y maent dan Ammheuon 
a Methiadau o honynt o'i chyraedd hi, a hyn 
oddiwrth y dyffig yat yn i gael ynthynt eu hunain 
o Nerth oddifewa yw cynhorthwyo hwynt, ac y 
maent yn anadnabyddus o Rymmus Orchwyliwe 


A 2 hwn, 


[ iv ] 
kwn, yr hwn a roddodd Duw ac appointiodd iw 
Llenwi hwynt. : 
Am y Rheſwmau a'r Anogaethu byn, gwybydd, 
Darllenydd, Myfi a gymmerats mewn Haw 1 *Scri- 
fennu Ymadrodd bychan hwn, o Nattur a Rhinwedd 


o'r Golenni Criſt oddifewn i Ddyn ; pa beth a pha 


le y mae ac i ba ddiben, ac yno oblegyd y Grefydd y 
Bobl a elwir Quakers ; fel, ar 'r un Amſer y gallo 'r 
hol] Bobl gael eu haddyſcu yneu gwir Nodau hwynt, 
a pha beth yw gwir Grefydd, a'r Ffordd iddi, yn 
yr Oes hon o Ymddangoſiadau uchel, ac mor ddyfn 
Angrefydd, fel y bytho Ymweliad Trugarog y 
Duw Goleuni a Chariad ( fwy rhagorol ”r Cenhed- 
lacthau hyn ) yn ddioed ac yn offerynoler Derchafiad 
Duwioldeb yr hyn yw Crefydd mewn gwirionedd 
ddim gael ei eſgeuluſo yn hwy gan eu Thrigohon 
hi, ond bod yddynt ddytod i weled ac i ddywedyd, 
a Chalon a Genau, dymma Oruchwiliaeth o Gariad 
2 Bywyd oddiwrth Dduw i'r Byd; a'r Bobl Dlo- 
dion hyn a ddarfu ini eu dirmygu gymmaint, a chyn 
t nyched Sathraſom hwynt a chytrifwyd fel Vfgy- 
bion y Ddaiar, rhai ynt yn Bobl i Dduw a'r blant 
y Goruchat. Darllenydd cidwyn a mydd, Myfi a 
wn pa beth yr Wyf yn i ddywedyd, ac nid wyf yn 
uchel ſyniaid ond on ofni : Canys r wyf yn *Scriten- 
nu mewn Goſtyngeiddrwydd at Dduw, er mae 
gyda hyfder attat ti, nid fel y dylit ti gredu ar fy 
Awdurdod 1, ddim llai; canys nid yw hyn yn 
Gweuthredu ar wybodaeth ond Ymddiriad ; ond ti 
a ddylit drio à profi yr hyn wyf yn 1 *Scritennu 
oblegid hynny yw ®r cyfan ag wyf fi yn 1 ofyn, 
gyſtal a'r hyn oll ag ſydd yn eifiau arnaf 1th Argy- 
hoeddiad ti ac im cytiawuhaad innau, y cyfan, yn 
wir ſydd ddim ond Profiad Yſprydol at yr Enaid, 
ac am hynny nid yw yn ymotyn ar ol Ymmhlyg 
Barch, {neu Glod oddiallan) o herwydd Tyſt 
yntho ei hun yw Pr rhai a'i jawn brofo hyn. A 
phan bytho ni ddyfod, Darllenydd, 1 adnabod yr 
$owyudor hon, a'r Ddylgeidiacth blaen a gwyn- 
a | | tydedig 


— — 


R ee ee r 5 4 x r 
7 . RF 3 * * po, 9 1 Yi > -_ e V RE; 
— " De df) IT * a L a 1 EY. L 


ht 
fydedig o honi, tydi gyda ni a ryfeddu dy fod 
cyhyd yn byw yn ddiethr Pr peth hynny ag oedd 
mor agos attat ti, a chymmaint Rhyfeddod bod 
Dynion eraill mor dywyll fel nad ynt yn i gweled 
hi, fel yr amſer a aeth or blaen, ty biaiſt ein bod ni 
ar ein Pennau nhun am Ufyddhau o honnom iddi, 
yr wyf fi yn Ctedu bod y Dydd gerllaw, ag a 
tynega hyn gida Awdurdod anorchfugadwy, oble- 
gid te fydd gida Thyſt na aller ei ammau. 
Myfi a ddiweddais ar y Rhag ymadrodd hwn, 
Darlſenydd pan y dy wedais wrthit ti. . ee 1 
mi ſefydlu 'r Egwyddor, megis y cynhorthwyodd 
Duw fi, ac agorais y Natur a Rhinwedd o honi 
mewn Cretyd ymha y mae 'r Athrawiaethu 
cyffredinol a phwngciau y Grefydd Griſt'nogol yn 
cael i hadrodd a'i whanegu; ac yoghylch pa un, 
myf a wneuthym fy *ngorau ; adrodd fy hun mewn 
Tilerau amlwg a perthynol, ac nid mewn Ymadro- 
ddion Dylliadol cyflybiaetho] neu Amheuus; fel na 
b ytho imi adel lle, 1air, o ddau Yſtyr, neu amcan 
dau ddyblig ; ond fel y gall 'r Gwirionedd y Def- 
nydd rr wyf yn ymddiddan arno ymddangos yn 
hawdd ac yn Brofiadol i bob Deallcuriaeth cyffredin. 
Nefaf, Myfi a gadarnhais yr hyn a *Scrifennais 
trwy 'r Yſcrythur, Rheſwm, a'r Effeithiau o honi, 
ar Bobloedd mor fawr; a gwedd gyttundeb pa rai 
oedd mewn Brofiad ac Arferiad o honi, trwy holl 
Amſeroedd a Dioddefiadau, er pan cyffrowd pobl 
ddal ſylw a Gwiliaid a'r bob Darllenydd ditritol. 
Yn drydydd, Myh a *Scritennais yn furr, fel y gallo 
bob umi fwynhau a'i ddarllen: A llawer mewn 
ychydig o le yn cynnwys Pw 'r gorau, Pan y gwe- 
lom Bobl fwyaf cytoethog yn cynhyddu bob dyda, 
yr Arian neu Amſer lleiat ſydd ganthynt ſydd dros 
D.iuw a Chrefydd y ac oſgatfydd y rheini na fynnent 
brynu Lyfr mawr, glwent ar eu calonau i roddi 
rhai or rhain allan er lleſaad 'w Cymmodogion, 
gan i fod yn fychan ac iſel o bris, 
a, | Bydd 


— ey 


— 


ſ 
' 
| 
: 
0 
7 


22. oY ——— „ a 


[ = þ 
Buydd Ddifrifol, Darllenydd, bydd yn Ddiduedd» 
ac yna bydd mor Imofyngar ag alloſt ; a hynny 
er mwyn dy Enaid dy hun gyſtal ac i wneud der- 
byniad or Bobl hyn ac ydys yn i Camgymmeryd ac 
vn j hamharchu fwyaf: A Duw a Thad y Goleuni 
ac Xſprydoedd a fendithio dy eiddio ti, yn *Arllen- 
niad dros y Tracthiawd bychan hwn, fel y bytho i 
ti dderbyn gwir fydd trwyddo, er Gogoniant iddo 
ef ac er dy Gyſur dithan : Yr hyn yw Deifyfiad a 
Diben yr hwn a'i *Scrifennodd, ba un ſydd mewn 
Rhwymau o Gariad Criſt'nogol, yn fawr jawn ac 

vn daer jawn Dy Wir Gyfaill, 


WILLIAM PENN. 


BRIF 


111 


Ma * 


9 
» 


Ba rF GRISTIONOOGAETRH 


AY MADFYWIWYD, 
Ya y Ffydd ac Y marieriad 


Y Bobl a elwir Qu AK ERS, gc. 


B E M 


RnAxx. I. Egwydder Sylfaerol henpat. 

Reaxx. II. Ei Natur hi. | 

RAU. III. Za cad i gal tram amri o Extuas. 

Rx ax». IV. 7 macnt yu gorchymmyn pawb i bya, 
nexit i Hdd ac Zuarferiad, Curi- 
widogacth ac Addoliad. 


NAU. f. R hyu beth y mae c Bobl a elwir 
raters yn i oſod i lawr megis eu 
Sylfaen baanat mewn Crefydd yw hyn, od Duw trwy 
Criſt wedi Sey dlu Egwyddor ymbob dya i ddyſgu 
ei Ddyled{wydd iddo, ac i nerthu ef i chyflawni hi 
a cheini ac ſydd ya byw fynu fr Egwyddor hen, 
iydd yn Bobl i Dduw, a'r rheim ag {ydd ya byw 
mewn Aautfydd-· dod iddi, nid ydyat ya Bobl i 
Dduw, pa enw byanag y maent hwy yni ddwyn, 
neu Broffes byanag y macnc ya i woythur o Gre- 
tydL Hon yw eu Tyfolizeth ahwywy er Gyar, 
Blacaaf a Scfydlog: Gida hon y dechrenaſant, 2 
3 ddygaſant 2g y ment ya i diſtiolaechu Yr 

yd. 
RuauN. 2. Weth yr Fgwyddor hon y ment 
ya deal chiw hech a iydd Ddwyfol ; ac er ei fod 
| Mewa 


8 GT „ " es ————ͤ 


mewn Dyn, etto nid o Ddyn, ond o Dduw ; ac 
iddi ddytod oddiwrtho ef, ac yn arwain atto ef y 
rheini olla fynnant gael eu harwain trwyddi. 
RRHANN. 3, Y mae amriw Efrydd o llefaru, 
arwainwyd hwy i arferyd trwy 'r hott y maent yn 
manega ac yn traethu allan pa beth yw *r Egwyddor 
hon, am ba un 'r wyt 'n gweled yn gymmwys i 
- Rhag ry biddio y Darllenydd, Sef. Nhwy a'i gal- 
want yn Oleuni Criſt oddi fewn i Ddyn, neu Oleuni 
odditewn, yr hyn yw eu ymadrodd er Gynt ; ac, 
mwyaf Cytiredin ac Aferedig, a hefyd*r Eglurhaad, 
neu Ymddangoſiad o Griſt. Joan i. 9. Rhuf. i, 19. 


Tit. 3. 4. Y Tyſt o Dduw, Had Duw, Had y Deyrnas, 
Ad. 17-28. Doethineb, y Gair yn y Galon, y Gras, ac ſydd yn 
bur f. 18. ymddangos 1'r holl Ddynion, yr yſbryd yn cael ei 
Ran. 9 roddi i bob dyn er lleſhaad, y Gwirionedd yn y 


10, 12. Rhannau odditewn, y Surdoes Yſbrydol yr hwn 
x et. 1. 23. fydd yn ſuro holl Delpyn Dyn. 


Mat. 13. 19 
23. Dihar, 
. 20, 21, 'Amriw eo honynt ba rai ſydd yn eirau cyffely- 
3 122, 2, biaethol, eithr hwynt oll ſydd gyfriw rai ag ymar- 
4. Deut. 39 ferwyd gan 'r Yſbryd Glan, a pha rai a gaiff i 
10 6 7, 8. harferyd yn y Traethiawd hwn, megis ac y maent 
10. Ti z. yo fynychat yn *Scritennadau a Gwenidogaeth y 
11, iz. Bobl hyn. Ond na fydded i Amrywiaeth ac 
„Junta, ymadrodd or ddull hyn roi achos i neb gamgym- 
5 Exay. 26, meryd neu Gymmyſciad ya Nealldwriaeth y Darl- 
* Aar 3 tenydd, Mota ftynanwn iddo wybod, bod nhwy yn 
33 meddwl bob amſer wrth y Tilerau neu 'r Enwau 
hyn (nid un arajl ond) yr un Egwyddor a grybwyl- 
Iwyd or blaen: Yr hon fel y dywedais, er ei bod 
mewn Dyn, nid yw o Ddyn, ond o Dduw, ac 
am hynny yn Duwiol: Ac yn un yathi *hun, er ei 
bod wedu ei thraethu allan yn amrywiol trwy 'r 
Dynion ſanctaidd, yn ol amryw Eglurhadau @'1 
Gweithrediadau. 
RRANN. 4. I'r Egwyddor hon o Olenui, By- 
wyd a Gras, y mae y Bobl hyn yn gorchymmyn 
pawb: 


tal 


awb : Canys nhwy a ddywedant mae Gweithredes 
= mewn Grefydd iw hi ; fel heb hon nid oes dim 
Argyhoeddiad, felly na T hroedigaeth, neu Adgen- 


hadliad; Joan iii. 5. 


Ac yn ganlynol na myned i mewn i Deyrnas 
Dduw. Hynny yw ni ddichon bod gwir olwg ar 
Bechod, na thriſtwch o'i blegid, ac am hynny nag 
ymadawiad neu orchfugiad arno, neu Faddeuant 
neu Gyfiawnhaad oddiwrtho. Egwyddor ;anghen- 
rhodiol a galluog yn wir ydyw, pan. nad oes na 
Sancteiddrwydd na Chyfiawnhad yw gael hebddi. 
I fod yu fyrr, nid oes dyfodiad i fod yn Rhinweddol, 
yn Sanctaidd ac yn Dda heb'r Egwyddor hon; na 
derbyniad gyda Duw, na Heddwch i'r Ena id ond 
trwyddi hi. Ond 'ir gwrthwyneb i hynny, y mae'r 
achos gymmaint o Anghrefydd ymmyig Criſt'no- 
gion, a chymmaint o Gau-gretydd yn lle Duwioldeb 
a chymmaint o Broffes heb Fwynhaad, a chyn 
Ileied o Ddiwigiad Calon, ſydd o achos bod Pobl 
mewn Crefydd, yn Golygu'r Egwyddor hon ac yn 
i gadel or tu of y.idynt. 

Nhwy a fynnant fod yn Grefyddol hebddi, ac yn 
Griſt'nogion hebddi, er mae dymma'r unig toddion 
yw gwneuthur nhwy felly yn wir. Y mae-hyn mor 
naturio] i Ddyn, yn ei Gy fleur anychweledig, per- 
chu'r, Aberth o flaen Utydd dod, a gwneuthur 
Gweddiau i fynd o ran Arteriad, ac felly. yn gwen- 
heithio ei hunan obaith trwy Swyddau Defedol a 
Chorphorol, i eſcuſodi gi hun gida Duw oddiwrth 
tanolach Dyſgeidiaeth o'r Fgwydcdor hon yn yr 
Enaid; yr hyn ſydd yn arwain Dyn i gvmmeryd 
i fſynu y Groes, a gwadu ei hun, a gnw-uthur hynny 
y mac Duw yn i ofyn gantho et: A hynny ydyw 
gwir Grefydd pob Dyn, a phob cytriw Ddyn ac 
ty cho felly ſydd yn wir Gretyddo]: Hyapy yw, y 
mae cf yn Sanctaidd, Oityngedig, ya Amyneddgar, 
yn Addfwyn, yn Drugarog, ya Gyhawn, yn 
Fwyn ag yn Gariadys ; yr hyn Meddant hwy, ni 
ddychon Dyn i waeuthur ei hun; ond fe wna'r 


B | Egwyddor 


2 „00 
Egwyddor hon bawb o honynt hwy felly y rhai a 
fraicheiddio'r Argyoeddiadau a*i Dyſgeidiaeth hi, 
gan mae gwreiddyn hol! wir Gretydd mewn Dyn yw 
hi, a'r Had Da oddiwrth ba un y mae 'r hol! 
Ffrwythau Da yn deilliaw. I gyfrif yr hyn a ddy- 
wedant am ei Natur a'i Rhinwedd hi, megis Cynwy- 
ſiadau o'r hyn ſydd yn canlyn, y maent yn datgcan 
tod yr Egwyddor hon. Yn gyntaf yn Duwiol. Yn 
ail, Yn Hollawl, Yn drydydd, Yn Nerthol: Yn *r 
hyn y mae yn i roddi i Ddyn, Yn gyntaf, Y Gwy- 
bodaeth o Dduw, ac a hono ef ei hun, ac mewn 
golygiad o*'i Ddy ledſwydd, a'i Anufydddod iddi hi. 

Yn ail, Y mae yn ymddwyn gwir Deimlad a 
Galar am Bechod yn y rheint ag 1ydd ddifrifol yn 
dal ſylw ar Argoeddiadau a hono. 

Yn drydydd, Y mae yn rhoddi gallu yddynt 1 
ymadel a Phechod, ac y mae yn Sancteiddo oddi- 
wrtho ef, 

Yn bedwaryd. Y mae'n goſod T rigareddau Duw 
Ynghriſt trwy feddeuant Pechodau a wnaethid o'r 
blaen, i Gy fiawnhad, ar y Cyfriw Edifeirwch dira- 
grith ac Ufudd-dod. | 

Yn bummed, Y mae yn rhoddi 'r Ffyddlon 
ddyfal Barhaad hyd Ddyn Pertaith, a Siccrwydd o 
W ynfydedigrwydd Yn oes oeſoedd. 

br Gwirionedd o'r hyn oll y maent yn i alw mewn 
Tyſtoliaeth Tair dublig : Yn gyntaf, Yr Scrythu- 
rau, ba rat ſydd yn rhoi Tyltoliaeth helaeth, yn 
enwedigol y rheint o'r Newydd a gwell Teſtament, 
Yn ail, Y Rheſymmoldeb o hono yntho ei hun. 
Ac Yn olaf, Profiad Cyftredinol +*mewn Meſur 
mawr: Ond yn neillduol yrhann eu Hunain, a 
wnaed yn hawdd yw goelio trwy y Ffrwythau da y 
rhai y ddartu yddynt i ddwyn allan, a'r Atteb a 
roddodd Duw , Gwenidogaeth hwynt: Yn hyn, 
Pr rhai ſydd yn Dal fulw yn Ddiduedd a ganmolatant 
yr Egwyddor, ac ſydd yn rhoi Achluſur i mi dynnu 
o'i Hiſtori mewn amriw o bethau neillduol at Ddiben 
i'r Traethawd bychan hw. 

B E N. 


L 6% 


——— 


* 


B-E Nu W 
Rrann. 1. Tyſoliaeth y'Scrythur am yr Egwyddor 


ymma, Joan 1. 4, 9. 


RHANN. 2. Ei Duwioldeb. 

RHaAnN. 3. Pob Beth a grewyd truyddo ef. 

Ruann. 4. Pa beth ydyw ef ir Dyn ymberthynas i 
Fechydwriaeth, 

RHANN, I: YFI a ddechreuaf gida Thyſto- 


liaeth yr Scrythurau Sanctaidd 
y Gwirionedd am yr Egwyddor Dduwiol ymma, a 
hynny dan'r Enw Goleuni, Y Gair-cyntaf a mwyaf 
cyffredin, arferyd ganthynt hwy, 1 draethu allan ac 
1 enwi *r Egwyddor ymma wrtho, gyſtal cyfadda- 
iaf a phriodol yn y Cyflwr tywll hwn or Byd. 
Joan i. 1. | 
In y Dechreuad yr oedd y gair, a'r Gair oedd 
gida Duw, a Duw, oedd y Gair. 


eth. 
y Adnod: 4, Ynddo ef yr oedd Bywyd, a'r By- 
wyd eedd Oleuni Dynion. 

Adnod. 9. Hwn ydoedd y gwir Oleuni, yr hun 
== ya Goleuo pob Dyn a'r y ſydd yn dyfod i'r 

yd. 

Rnawnn, 2. Myfi a dechreuais gydag ef, yr 
hwn a ddechreuod ei Hiſtori; gyda'r hwn ag oedd 
D.lechreuad Creadigaeth Duw ; y Diſcybl anwylaf, 
a'r hwaa fu tyw hwyaf o'r holl Apoſtolion, ac ete, 
o ran Gwybodaeth a Doethineb ya rhagor mewn 
pethau Nefol, a enwyd yn unjawn, Joan y Difinydd. 
Mae ef yn dywedyd i ni yn gyntaf, yr hyn oedd ef 
yn y Dechreuad, hynny yw Y Gair. Yn y de- 
chreuad oedd y Gair. 

B 2 Ac 


Adnod. 3. Trwyddo ef y gwnaethpwyd pob 


6 


Ac er bod hynny yn dangos pa beth a raid i'r Gair 
fod, etto y mae yn whanegu ac yn amlygu i fod y 
Gair gida Duw, a Duw ydoedd : z rhag i neb ammau 
o Dduwdod y Gair, neu gymmeryd | is Feddyliau © 
hono ef nag a bacddodd. Yna, J Gair, ſydd 
Ddwytol, ac y mae yn Ammod cyfaddas yr hyn y 
mac'r Efangylwr yn 1 enwi ef wrtho, o blegid 1 fod 
yn Air mor fawr o Ddoethineb a Gallu Duw tu ag 
at Ddynion, 

RHann. 3. Pob peth a wnaed trwyddo ef, 
Os felly, nid oes arno eifau dim Gallu. Ac os 
gwnawd ni trwyddo ef, mae yn rhaid yn gwneuthur 
ni or newydd trwyddo ef hetyd, neu nis gallwn ni 
byth fwynhau Duw. Y mae ei Allu ef yn dangos ei 
Ardderchawgrwydd ef, ac nid ocs 4. yn rhu 
anhawdd i'r cytriw ddigonoirwydd tel yr hwn a 
wnaeth pob peth ac hebddo ef ni wnaethpwyd dim, 
a'r a wnaethpwyd. Fel y mae yn rhaid i Wneu— 
thurwr Dyn fod yn Briod iddo, Efay liv. 5, felly y 
mae yn rhaid rw Greawdwr c fod yn Brynwr iddo 
et hefyd. 

RHanNn. 4. Yntho ef 'r oedd Bywyd, a'r By- 
wyd odd Olcunt D;nion. Hwn ydyw ein Pwpgc 
ni. Y mae 'r Efangylwr yn dechreu yn gyntat ar 
Natur a Bod y Gair : Oddi yno y mae ef yn dyfod 
i lawr at Weithredodd y Gar: Ac vn ddiweddaf, 
yna y mae ef yn dywedyd pa beth ydyw *r Gair, 
gida derbyniad 1 Ddyn uwch law *r Rhann arall o'r 
Greadigaeth, hyuny yw., I Gair ocdd Fywyd, 
a'r Bywyd oedd Oleuni Dynion. Y mae yn raid 
'r Berth nas fod yn agos 1awn ac yn Gytcill, pan 
mae 'r Bywyd y Gair (yr hwn oedd gida Duw, a 
Duw ydoedd) va Oleuni Dyvion : Megis pe buaſau 
Dyn yn neſſaf r Gair, ac un ch Jaw e hol Weith- 
redocdd eraill et; canys ni ddy wedir telly am un 
Creadur arall. 

Yna nid all bod eiſiau Golenni a'r Ddyn ; na 
Chwaith eiſiau Golcuni Dwytol : O herwydd os nid 
YW 2Wa ya £206 by yr hwo ydyw y Bywyd y 


Gar 


RX II 
Gair Dwyfol, nid all bod dim o'r . beth oll a 
Goleuni a Bywyd Duwiol neu Oruwchnaturiol. 
Ac nid yw y Tyſtyn yn unig yn profi Duwipldeb y 


Goleuni, ond hefyd ei Hollawldeb ef, o herwydd 

Dyn a Soniwyd yntho ef, ydyw y Dynolriw : 
Ye hwn yn fwy gwahanedig etto a draethwyd am 
dano yn y 9 fed adnod, Hwn ydoedd y gwir Gleuni, 
yr hwn ſydd ya goleuo pob Dyn a'r y ſydd yn 
dyfod i'r Byd. Gan ddangos, nad yw hwnnw yr 
hw nid yw yn goleuo Dynolriw ddim gwir Oleuni ; 
ac am hyany nid Joan oedd, y Goleuni hwnnw 
ond Tyſtiolaethu am hwn ſydd yn goleuo pob Dyn; 
hynny yw, y Gair a gymmerodd Gnawd : Fel y 
mae a Natur Ddwyfol, a Hollawldeb Goleuni Criſt 
odditewn wedi Siccrhau ynghyd. 


22 
— 


B E N. III. 


Ruaxx. 1 Pa' ſodd y mae *Scrythur ymma yn cae! 
i phlygu. 


| RryHann, 2, 7 mae Goleuni Naturiol ydyw, 


RHANN. 3. Nad yw ef yn Goleuo patub. 
RHANN. 4. Mae Athrawiaeth a Bywyd Crilt ydyw 
pan oedd ef yn y Cnawd yn unig. 


Crobl a altebwyd, a'i Dawioldeb ai Hollawldeb a 
brofwyd. 


RHANN, I. ND er nad oes un Gwhan nad 
neu Deſtyn iw gael yn y 'Scry- 

thur Sanctaidd ymha un y mae Dynolriw yn cacl 
mwy o Hawl, neu a'r ſydd yn fwy amlwg wedi 
olod i lawr gan yr Yſpryd Glan, na 'r hyn a yfly- 
nals i allan, etto anhawdd yw cael un lle wedi i 
blygu yn fwy dyfal oddiwrth ei wir Yſtur mor 
amlyg: Yn enwedig er pan golododd y Bobl hyn 
riw faint o Bwys arno, mewn YImddiffyniad ofi 
T yſtiolaeth 


1 

Tyſtiolaeth am y Goleuni oddifewn rhai a fynnant 
i fod ef ond Goleuni Naturiol, neu Rann o Natur 
Dyn, er mae fe yw'r jawn Fywyd y Gair trwy yr 
hwn y gwnaed y Byd ac a ofodwyd oddifewn ir 
gwerfi hynny rhai ſydd yn unig yn perthynu yddy 
Allu Tragwyddol a'i Dduwdod ef. Ond o her- 
wydd y dymmynwn i fy neall, ac adrodd am bethau 
gida phob eglurdeb, Myfi a agoraf Ymmaddroddion 
y Gwrthadl gyſtal ac y Gallwyt, ac yna rhoddaf ty 

Atteb iddo. | | | 

Rraxn. 2. Os trwy beth Naturiol y meddylyr 

y peth a Grewyd, fel ac y mae Dyn, neu un peth 
ac ſydd yn anghenrhaid tu ag at GyflylItiad Dyn, 
Yrydwyt fi yn i wadu : Y mae*r Tyſtyn yn ffraeth 
yn ei erbyn; ac yn dywedyd, y Goleuni a pha un 
goleuwyd Dyn, ydyw y Bywyd y Gair, yr hwn 
oedd gida Duw, ac ydoedd Dduw. Os trwy'r peth 
Naturiol yn unig bwriadwyd ef, a bod y Goleuni 
vn dyfod gida ni Pr Byd; neu fod ef gennym cyn 
ficcred a'n Gent, neu tod gennym Naturiaeth ; a'j 
fod yn Oleuni ein Natur &n Meddyliau, a'n Deall- 
dwriaethu, ac nad yw'n tarddu allan oddiwrth ddim 
Datcuddiad oddi allan, megis trwy Angylion neu 
Ddynion; yna'r ydym yn meddw] ac yn amcanu'r 
un peth. Canys y mae yn Naturiol i Ddyn gael 
Goleuni Goruwch-naturiol, ac i'r Creadur gael ei 
oleuo trwy Oleuni digreuedig, Megis y mae *r By- 
wyd o'r Gair Creuedig. A phet fae Pobl ond 
vityried Natur Dyn, fe leſhau lawer tu ag at eu 
cadw neu gwaredu hwynt oddiwrth bob Dad]-araith 
ar cytrif ymma. Canys ni all Dyn fod ddim mwy 
yn Oleuni Pw feddw] ei hun nag yw ef 'w Gorph ei 
hun: Y mae gantho Dcealldwriaeth- o weled 
Gwrth drychiau pan mae gantho ef gynnorthwy o 
Oleuni, ond ni ddychon ef fod yn Oleuni iddo hun, 
ti wy ba un y bydd iddo ef i gweled hwynt. O her- 
wydd megis y mae *r Haul yn y Ffurfadden yn Oleuni 
i'r Corph, ac yn rhoddi 1 ni ddealldwriath yn ein 
Achoſion I ymmerol; felly y Bywyd y Gair yw*r 
Goleuni 


6 $1 
Goleuni gogoneddus a Haul yr Enaid : Ein Goleuad 
X Manegiacthol, yr hwn fy'n manegu ini ein Meddy- 
ſliau, ac, yn rhoddi i ni wir Faen a Gwahaniaeth yng- 
> hylch y pethau bynny yn fwy ebrwydd ſy'n per- 
thynu ein rhann Dda, Odditewn, a'n Dyn Trag- 
wyddol. 

RHann. 3. Ond eraill fynnant fod y Teſtyn 
hwn i' ddarllen fel hyn, Nid bod y Gair yn goleno 
hol! Ddynolriw, ond bod pawb a Oleuwyd, wedi 
eu Goleuo trwyddo ef, trwy hyn nid yn unig yn 
cyfyngu a chamarferyd y Teftyn, ond gan fwriadu 
bod Duw yn Ochri i rhai, ac mor Draws greulon 
tu ag ei Greaduriaid, megis i ade] y rhann fwyat 
or Byd mewn Tywyllwch, heb foddion na chy- 
Reuſdra o Jechydwriaeth; er ein bod ni wedi ein 
Siccrhau oddiwrth y Scrythur I fod gan bawb 
Oleuni, a bod Criſt yn Oleuni yr Byd, ac yddo un r. 4 
farw dros bawb ; Je, Yr Anuwiol, ac nad yw Duw 4 2 2 
yn ewy ly ſio Marwolaeth neb, ond yn > abr 1 
dylau pawb Edifarhau a dytod i Wybodaeth o'r 4 2 
Gwirionedd a bod ya gadwedig; a bod Gras Duw © * 
wedi ymddangos i bod Dyn, &c. Ti. ii. 11, 12. 

RHANN, 4. Y mae o honi y Trydydd Math y 
rhai a tynnant fod y Teſtyn yw ddeall, nid o ddim 
Eglurhaad trwy Oleuni Duwiol neu Yſbryd mewa 
Dyn, ond trwy 'r Athrawiaeth a Bregethodd Criſt, 
abr Bywyd ac Elampl y bu ef yn Byw, aca arwein- 
odd ef yn y Byd; a'r hyn ni chyrhaeddodd etto y 
Filfed K hann o Ddynolriw, na gallu cynnwys gida 
yr hyn ac oedd Joan yr Apoſtol yn i teddwl yn ne- 
chreuad ei Hiſtory, yr hyn ſydd yn egluro yn hollawl 
yr peth oedd Critt cyn y cymmerodd ef Gnawd, 
neu o'r-mann lleiaf, pa beth yw et Pr Enaid, trwy 
et Lewyrchiadau cyflym a Dy lifiadau oddifewn, Y 
mae 'n ddigon gwir, fod Criſt, mewn Yiſtyrieth, 
ya Oleuni yr Byd yn yr un Ymddangohad hwnnw, 
ac a Ddilgleiriodd allan trwy ei Athrathiwaeth 
Netol, awer o Wrthlau rhyteddol, a't Fywyd o 
Hunan ymwadiad a'i Farwolaeth : ond etto nid y 


hynny 


| 79 
hynny yn rhwyſtro ond mae ef oedd ac ydyw yr 
Golenni Yſbrydol hwnnw, yr hw ſydd — — 
chu, mwy neu lai Ynghalonau Meibion a Merched 
Dynion. Megis ag yr oedd ef yn unig yn Oleuni yn 
ei Fywyd a'i Ymarweddiad ; yr oedd ef yn Oleuni 
mewn Yityr mwy rhagorol nad y llefarodd ef wrth 
ei Ddyſgyblion, pan y dywedodd ef, Chychwi yw 
Goleuadau 'r Byd. Ond Criſt y Gair a'i goleuodd 
hwynt, ac ſydd yn ein goleuo ninnau, ac ſydd yn 
ein goleuo pob Dyn a'r ſydd yn dyfod i'r Byd; yr 
hyn ni allaſau gael ei dywedyd i wneuthur, os nynt 
yn unig a ddaliwn ſylw ar ei Ddynoldeb ai Ym- 
ddangofiad oddi allan : Canys yn yr Yityr byn y 
mae e'rys llawer o amſer er pan yr ydoedd y Go- 
leuni hwanw, ond yn yr hyn ag y mae y mae yn 
waſtadol felly. Ya yr Yityriacth hynny y mae ef 
ymhell, ond yn y Yſtyriaeth ymma y mae ef yn 
Brefenol a'r Neſat, onite nyni a fwriwu y Tyſtyn, 
Yr hw oedd y Gwir Oleuni yr hwn a oleuodd, yn 
lle yr hwn ſydd yn Goleuo pob Dyn a'r ſydd yn 
dyfod i'r Byd. Ac fel y byddau r Etangylwr gael 
ei ddeall felly, fel yr ydym ni yn dweid, y mae ef 
yn bwrw 1 byn megis yn Dyſtiolaeth gan mae ef 
oedd y Meſſiah, ac nid Joan; yr hwn y roedd gan 
niter o Bobl lawer o Barch; Canys y mae ef yn 
dywedyd yn yr adnod 8 am Joan, nid et oedd 
Goleuni Hwnnw, eithr efe a anfonafid ſel y Tyſtio- 
laethau am y Goleuni Hwnnw : Yn awr y mae ei 
Brofiad ef ya dy fod a*n Tyſtiolaeth ninnau, Y mae 
hwn ydoedd y Gwir Oleunt yr hwn ſydd yn golevo 
Pob Dyn a'r ſydd yn dytod Yr Byd; yr hwn nid 
Joan ydoedd, na neb arall, ond y Gair yr hwn oedd 
gyda Duw, a Duw ydoedd. Ni 'Scrifenoedd yr 
Etangylwr am dano trwy fod ef yn Ymprydio 
Ddcugain Diwarnod, Pregethu cynnifer o Breget hau, 
Gweithio cynnifer o Wrthiau, a Byw Bywyd mor 
Synctaidd, Ac, a'r ol y cytan, mor amyneddgar yn 
Dioddef Marwolaeth (yr hyn hefyd a waaeth Crit) 
trwy hynny yo profi mae fe oedd y Goleuni yr Byd; 

ond, 


[ 11 1 

nd, Meddau yr Efangylwr, Hwnnw ydoedd y 
ond, Oleuni, 1 Gair woah Cnawd, y Meſſiah; ac 
nid Joan, na neb arall yr hon ſydd yn goleuo Pob 
Dyn a'r ſydd yn dyfod i'r Byd. Felly fel y mae Criſt Job 16. 4 
wedi cael ei amlygu ac yn wahanedig trwy toddi® 727 45 
Goleuni. Ac felſy yn wir y mae ei holl Ddilynwy 8 1.77 
ef oddiwrth Bobl etaill, trwy ei dderbyn ac utydd- ſal 


mau 18 


; 4 | A g » 28, a6 27. 
hau iddo. V mae ilawer o *Scrythurau eraill, o'r 1. ac 34 f. 


ddau Deſtament, y thai ſydd'n bwrw ar y Goleuni 17 * 
oddife wn; naill yn draethiadol neu yn gynnwyſedig; 310, 
ba rai, er mwyn bod yn fyrr, Myfi a af heibio heb! . 


i hadrodd; orid fe gaiff y Darlletiydd ryw faint © 20; 27. & 
gyfarwyddiau yn Ymyl y Ddalen, yr hyn 471 den- 2 % K. 


| "7 2. 8. & 8. 
gys ef attynt hwy. 20. & 42.6. 
& ag. 6. 
E ˙ A ˙ůàm % C 1 Pet. 2. 8. 
T , 5 I Joan 2. 8. 
B E N. IV. 


RRAux. 1. Rhinweddy Göleuni oddifewn, y mae n 
| rhoddi adnabydaiaeth. 

Ru Ax N. 2: Y maeyt byſpyſſu am Ddaw: 

RHANN. 3. TY mae yn rhoddi Bywyd ir Enaid, 

RHANN. 4. Cennadwri Apoſtolaidd ydyw. 

RHann. 5. Gwrthddadleuad a Altebwyd yngbylch 
dwy Oleuni. | 

RHann. 6. Ynghylch Goleuni Naturiol at Tſprydol : 
Nid dy Dewyllwch oddifewn, am 
bynny nid dwy Oleuadau oddiferon. 

RHANN, 7. LY mae yr Apoſtol Joan yn atteb y Gwrth- 

| ddadleuad yn lawn : Yr Goleuni yr un 
peth, 1 Joan ii. 8. 9. 


Rnanv, 1, Trydydd Peth, ydyw y Rhin- 
wedd a Gallu yr Goleuni hon rr 

diben y rhoddodd Duw ef, Sef. I arwain ac i dy- 
Ws Enaid Dyn i Ddedwyddwch. Mew tretn i hyn, 
peth cyntaf y mae yn i wneuthur yn ag dros 
yn, ydyw. Rhoddi 1ddo ef wir olwg ac Adna- 

| C ; byddiaeth 


4 x2 J 
byddiaeth o hono ei hun: Pa beth yw ef, a pha 
beth y mae yn 1 wneuthur ; fel y zallo weled ac 1 
adnabod ei Gyaur ei hun, a pha Farn 1 wneuthur o 
hono ef ei hun, gyda golwg a'r Grefydd ar Cyflyr 
rhagllaw: Am yr hyn, gwrandewn pa beth. y ma 
yr Gair ei hun yn i ddywedyd, yr hwn nid a! 
Gyfeiliorni, megis y mae Joan yn i ddatcan ef, 
Ben. iii. 20, 21. O herwydd pob un a'r ſydd yn 
 gwneuthur Drwg, ſydd yn caſau yr Goleuni, ac 
nid y chwaith yn dyfod 1'r Goleuni, fel nad 405 
hoedder ei Weithredoedd ef. Ond yr hyn ſydd ya 
Frein Gwir ionedd, ſydd yn dy fod i'r Goleuni, 
el yr eglurhaer ei Weithredoedd ef mai yn Nuw y 
gwnaedhwynt. Sampl Cy flawnaf o'r Rhinwedd ac 

Awdurdod o'r Goleuni. Yn gyntaf, Efe ydyw yr 


peth y dylau Dynion Ymholicu hunain wrtho. In 
ail, y mae yn rhoddi gwir Adnabyddaeth rhwng 
Da a Drug, pa beth {ydd.o Dduw, oddiwrth yr 
hyn nad yw o Dduw. Ac yn ddiweddaf, Y mae ef 
yn Farnwr, ac yn euogfarnu.neu yn rhyddhau, yn 
argyoeddi neu yn cyſſuro Enaid y Dyn, fel ac y mae 
et yn gwrthnebu neu yn ufuddhau yddo ef. Rhaid 


yw i hwanw fod yn Dduwiol a Nerthol, yr hwn 
ſydd yn gallel manegu i Ddyn, pa beth ſydd o 
Dduw, oddiwrth yr ya nid yw o Dduw; ac ſydd 
yn rhoddi iddo Wybodaeth Wahanedig, yntho ei 
hun, or hyn a wneuthbwyd yn Nuw. Trwy yr 
hyn y mae yn ymddangos, nad yw y lle hwn yn ' 
unig yn dala fylw a'r Ddatguddiad Dyn a'i Weith- 
redoedd; ond, mewn rhiw feſur, Y mae yn eglu- 
rhau am Dduw a'i Weithredoedd hetyd, yr hyn 
ſyddetto yn rhiwbeth yn amgenach; yn gymmaint 
a'i fod yn rhoddi rr Dyn ufodd, Ddatgyddiad o'r 
hyn a wneuthbwyd neu a gyflawnwyd trwy Allu 
Duw, ac nol ei Ewyllys ef, oddiwrth yr hyn ſydd 
o Weithredoedd gorau yr Creadur o hong ei hun. 
Os nis gallaſau fanegu am Dduw, nid allaſau ddywe- 
dyd wrth Ddyn pa beth oedd Meddwl Duw, na 
rhoddi iddo ef y cyiriv Rheſwm Sylfaenedig ac 

| Adnäbyddiaeth 


E 
Adnabyddiaeth o Gyfodiad, Anian, Thueddiad o 
Weithrediadau ei Feddwl neu yr Dyn Oddifewn, ' 
megis y mae wedi i draethu allan a'i dangos yn he- 
laeth yn y Rhan hon o ymadrodd ein Jachawdwr. 
Ac os ydyw ef yn datguddio Duw, y mae'yn ſiccer 
i fod yn eglurhau Criſt, yr hwn ſydd yn dilifo ac 
yn dyfod oddiwrth Duw. Pwy gan hynny a wrth- 
nebau neu ddirmygau y Goleuni bendigedig hwn ? 
RHANN. 2. Ond bod y Goleuni hwn yn egluro 
am Dduw, ſydd etto yn Dyſtioledig o'r Rhyf. i. 19. 
O herwydd yr hyn a ellir iwybod am Dduw ſydd 
eglur mewn Dynion, canys Duw @i heglurodd 
yddynt hwy. Teſtyn hollawl; ac y mae gennym 
ni Air yr Apoſtol am dano, yr hwn oedd Un ar 
Fil, a chwedu ei yſprydoli a'c y perwyl i ddywedyd 
ini y Gwirionedd : Yna bydded yddo gael ddyle- 
dus yſtyriacth gida ni. Os ydyw yr hyn a ellir i 
adnabod o Dduw yn eglur mewn- Dynion, nid all y 
Bobl a elwir 2zakers, yn ddiammau, fod allan or 
Ftordd ; o Bregethu, fynu y Goleuni oddifewn, heb 
yr hwn, nid all dim gael i egluro i feddwl Dyn 
tel y dyweid yr un Apoſtol at yr Epheſiaid, Eph. 
v. 13. Pa beth bynnig ſydd yn egluro Goleuni yw. 
Yna Da y gallant hwy alw y Goleuni yma oddifewn 
| yn Eglurhaad neu Ymddangoſfiad o Dduw, yr hyn 
ſydd yn dangos (mewn ac) i Ddyn yr hya oll ac 
ſydd 'w adnabod am Dduw. Ymadrodd cryn 
gyffelyb i hwn, ydyw hynny gan y Prophwyd 
Micah, Ben vi. 8. Fe ddangoſodd Duw iti, o Dyn, 
beth ſydd dda; a pha beth a gais 'r Arglwydd 
gennit, o nid gwneuthur Barn, a hoffi Trugaredd, 
ac Ymoſtwng i rodio gyd.a*th Duw ! fe dangoſodd 
Duw iti Dyn! V mae yn Eglurjawn, Ond patodd 
y dangoſodd efe ef? Pa ham, trwy ei Oleuni yn y 
Gydwybod, yr hyn y mae y Drigionus yn i Wrth- 
nebu, Job xxiv. 13. Ba rai o'r achos hynny. nid 
ydynt yn adnabod y Ffyrdd, nac 'n aros yn ei, 
Lwybrau : Canys ei Ffyrdd hi ſydd Ffyrdd Hyfry- 
C 2 


dwehs 


- — 2 * 
SS — — — — = 

— — — 

— 2 — * 


— — — 8 GE — 
TE - — _ * * pl — 
3 = I ů —V—— —— ———— — — — — 


ͤ— 
— — — 
— 


— 


— — > — 


— — — 


zz 


— 


. ̃ — —— 


— —ñ——ʒ—— ——— ũ —— 
— — — ä — 


— 


CS i.e ere et ene — 4 = 
22 — — . ——̃ d ³ — ——— — ——— 
. 


[ 14 1 

dych, vi hol} Lwybrau ydynt Heddwch, i rhai a - 
ptuddhant iddi. | 4% ; 
RnzannNn. 3, Ond y mae y Goleuni yn rhoddi 
Goleuni y Bywyd, yr hyn y ſydd Fywyd Trag- 
wyddol i'r rhai a'i derbyniant ac a ufuddhant yddo. 
Fel hyn y mae y bendigedig Achubwr y Byd yn 
ywedyd, Goleyni y Byd yewyt fi, yr hwn am 
dilyno i gi rodia mewn Tywyllwch, Joan viji. 12, 
Eithr efe a gaiff Oleuni y Bywyd. Yn awr ef 
vdyw Goleuni y Byd, o herwydd y mae ef ſydd yn 
goleuo pob Dyn ac ſydd yn dyfod rr Byd, a' r rhai 
a utuddhant i'r Goleuni hwnnw, a ufuddhant yddo 
vntef, ac am hynny y mae ganthynt Oleuni y 
Bywyd ; hynny yw, y mae 'r Goleuni 'n dyfod i 
tod yn. Fywyd Tragwyddol ir Enaid : Fel ag y 
mae *n Fywyd y Gair, ba un ſydd yn Oleuni mewn 
yn, Felly y mae 'n dyfod i fod yn Fywyd mewn 
Dyn, trwy ei Ufodd-dod ef yddo, fel ei Oleuni 

Nefol ef. * 
Ruaxx. 4. Ymbhellach, yr oedd y Goleuni 


by yn os Sylfaen i'r Genadwri Apoſtolaidd, fel 


y mae y Piſgybl Anwyl yn i Sicerhau i ni. A hon 
yw *r Genadwri a glywſom ganthp ef, ac 'r ydym 
yn j hadrodd i Chwi, 1 TJoag 1. 5, 6, 7. Mae 
Coleuni yw Duy, ac nad pes ynddo ddim Tywyl- 
Iwch: Oes dywedwn fod ini Gymdeithas ac ef, a 
rhodio yn y Tywyllch, Celwyddog ydym ac nid 
ydym yn gwneuthur y Gwirionedd : Eithr o's 
rhodiyn yn y Goleuni, megis y mae efe 'n y Go- 
Jeuni, y mae i ni Gymdeithas a'i gilydd, a Gwaed 
Jeſus Griſt ei Fab et ſydd yn ein Glanhau ni oddj 
wrth bob Pechod, Yr byn ſydd mor hawdd i' 
ddeall am y Rhinwedd a Rhagoriaeth o'r Goleuni 
mewn barn 1 Ddyn, fel nad oes fawr anghenrhaid j 
ddywedyd rhagor arno; yn gymmaint fel, Yn- 
gyntat, Y mae 'n datguddjo Duw, ac mae Duw ci 
hun yw y Goleuni, Yn ail, Y mae 'n dinoethi 
Tywyllwch oddiwrth y Goleuni, ac nad oes dim 
eymdeithas rhwngthynt hwy. Yn-drydodd, \? 
8 | Ay lau 


[ 3s J 
dylau Dyn rodio yn y Goleuni. Yn-Bedwarydd, 
Mae dyna 'r Ffordd i gael maddeuant am Bechod, 
a Sancteiddhad oddiwrtho ef. Yn-bumed, Mae 
dyna *r Moddion i gael Heddwch a Chymdeithas 
gyda Duw ai Bobl; ei wir N ef, a waredwyd 
oddiwrth Lygredigaethau r Byd, 

RHANN. 5. Rhai ond odid a Wrthddadleuant, 
megis yn wir y gwrthddadleuwyd fwy nag unwaith 
arnom ni, Mae Goleuni arall ydyw hwn, nid y 
Goleuni hynnw yr hwn y goleuwyd pob Dyn ac ef. 
Ong 3 mae'r un Apoſtol yn ei Hiſtori Efangylaidd 

n dywedyd i ni, mae'n y Gair 'r oedd Bywyd, a'r 

ywydd oedd Oleuni Dynion, ac y mae'r un 
Goleuni hynnw, 'r hwa oedd Bywyd y Gair, oedd 
y Gwir Oleuni *r hwn ſydd yn goleno pob Dyn ac 
ſydd yn dyfod Yr Byd, Joan i. 4, 9. Pa le y mae 
t eſtyn mor amlwg i' gael gyferbyn a Digonoldeb, 
yn gyſtal a Hollawldeb y Goleuni oddifewn 3 neu 
eglurach am un Gwyddor o Ftydd yn holl Lytr 
Duw ? Pet fuaſſeu y Dyſcybl Anwyl yn bwriadu 
Dau Oleuni, yn ei Hiſtori Efangylaidd, a'i Epiſto- 
lau, yn ddiamau y buaſſau yn arwyddo i ni ei Wha- 
niaeth rhynthynt: Ond nid ydym ni 'n darllen am 
un, ac wrth y Briodoliaethau a roddwyd ar lawer 
ymhob un o'i Scrifenedau, y mae gennym ni achos 
1 orphwys arnoi fod ef 'n meddwl 'r un peth. 

RHANN. 6. Ond oes bydd neb etto yn Gwrth- 
ddalu, fod hwn yw ddeall am Oleuni Yſbrydol, ac 
nad ydyw ein un ni ond un Naturiol. Dymunaf 
arnynt i wneuthur dau beth. Yn-gyntaf, Profi mac 
Goleuni Naturiol fel y dywedant am dano, ſydd 'n 
egluro Duw, heb law 'r hwn y ddarfu i mi or blaen 
1 eglurhau a'i gydnabod : Yn gymmaint mae pa 
rann bynnag o Dyn yn ei Gyflwr ei hun, ond 'n 
enwedigol yn ei wrth gympiad oddiwrth Dduw, 
ſydd cya belled oddiwrth Roddi yddo ef wybodaeth 
o Dduw, fel na ddichon ef 'n unjawn ei Argyhoeddi 
neu Ddatgyddio yr hyn ſydd yn 1 anfodloni ef, heb 
y Golcuni 'r ydym ni 'n ddywedyd am dano: Ac y 
R mae 


= - — 8 * == 
_— — — — — — — — — 
8 & PRLogpeSO oP =yx SS > — — - - 


— — —— — ! k. — ̃ ˙² — 


—— 


— — Ib 


—— — 


TI 
= Dt — 


— — 
— e 
— Aha 


— — 


= -- 


— — 


_—— 


te i — * r . 
rr 


— 
2 — — T 
— ..- - 


—— — 
Sw 


[ 16 J 
mae wedi Ganiattau, r hyn 'r ydym ni 'n i alw 'l 
Dduwiol, a rhai, yn Gamfynniadol, #i galwant yn 
Oleuni Naturiol, ac all wneuthur y ddau, Yn ail, 
Os Goleuni Naturiol ydyw hon, Er hynny y mae 
'n amlygu ein Dyledſwydd, ac yn argyhoeddi ein 
Hanutudd-dod i Dduw, nbwy a wnaent 'n dda ben- 
nodi i ni ryw Wahanganol Siccr, neu Ffordd, trwy 
'r hon y gallom wir ddeall a gwahaniaethu _— 
r Eglurhadau ac Argoeddiadau 'r Goleuni Naturiol 
odditewn, yn gymmaint a?i bod nhwy 'n Canniattau 
*r Eglur had o Dduw, ac Argyhoeddadi o Ddrygioni, 
n gyſtal 'r un, ac Pr Hall. Rhoddent i ni ond un 
*Scrythur 4c ſydd 'n gwahaniaethu rhwng Goleunt 
Naturiol ac Yſbrydol odditewn Nhwy a allant, gyda 
chymwaint o Rheſwm, ymddiddan am Dywyllwch 
Naturiol ac Yibrydol oddifewn. Mae 'n wir, bod 
Tywyllwch naturiol priodol, hynny yw, Nos | 
Byd oddiallan; ac y mae Tywyllwch Yſbrydo], 
Sef, Y Dealldwriaethau Dynion wedi cymmulu ar 
nos wed! i rhagflaenu, trwy anufudd-dod r Goleuni 
ac Yſpryd Duw : Ond Dangoſent i ni y Trydydd, 
o's gallant, y mae Pobl yn wir, yn Arferu dywedyd, 
ya ammherthynaſol, am Ddynion Deillion, y maent 
hwy 'n dywyll, ni allwn alw un Naturiol neu Idiad 
ffol telly, o's mynnwn : Ond pa y mae 'r un 
Tywyllwcharall a'r Ddealltwriaeth vmhethau Duw? 
Os gallant hwy, meddat fi, goel kynny, yn ac o am- 
gylch bethau Duw nhwy a wnaent rhiw beth. 
Ni wahaniaethodd Criſt rhwng Tywyllwch a 
Tywyllwch, neu rhwng Goleuni a Goleuni mewn' 
un o'r cyfriw yſtyriaeth; nag un oi Ddiſgyblion : 
Er 1 bob un o honynt ddywedyd yn fynych am 
Dywyllwch a Goleuni. Pa wahaniaeth, attolwg, y 
mae 'r Scrythur yn i roddi rhwng Tywyllwch Y!1- 
prwdol a Thywyllwch, a grybwyllwyd 'n y Lle- 
oedd ymma, Luc. i. 79. Malth. iv. 16. Joan. i. 5: 
ac ili. 19. & viii. 12, 31, 46. 1 Theſſ. v. 4. 1 Joan i. 6. 
Ad. wxvi. 18. Ny. xiii, 12. 2 Cor. vi. 
14, 16. Epb. v. 8. Col. i. 13. A'r Gymmha- 
rlacth 


" =P 


[  } 
riaeth dynoaf- o honynt nid ydwyf yn eael un. Un 
'Tywyllwch, Yſprydol ynt oll. Nid ces gymmaint 
ag un Scrythur *Chwaith yn rhoddi i nt Wahaniaeth 
rhwng Goleuni oddifewn ae ,Goleuni oddifewn ; 
neu tod 'a ddiogel Ddau Oleuni oddiwrth. Dduw, 
mewn Dyno, mewn. yſtyriaeth i Grefydd. Darllen 
dros Math. iv, 26. Luc, ii. 32. & xv. 8. Joan i. 
4, 5% 75 8, 9. & üüi. 19, 20, 21. & vil. 12. 
AF. «xvi. 18. Rhuf, xiil. 12, 2 Cor. iv. 6. & 
vi. 14. Epb. v. 8, 13. Col. i. 12. 1 Thel. v. 
I Tim. vi. 16. 1 Pet. ii. 9. 1 Joan i. 5, 7. 
ii, 8. Dat. xxi. 23, 24. & xxii. 5. Ac *r 
dym yn credu nad all 'r Gyrthnebwr mwyaf, bn 
Eadarnbaad ni, wahaniaethu thong Goleuni, neu 
gaffel allan Oleuni oddifewn, yn y Rhanniadau a 
offawyd ymma, neu mewn un arall, i gyfarwyddo 
yn yn. ei Ddwledſwydd tu ag at Duw a't Gym- 
mydog: Ac o's nid all ef, attolug rhodded heibio 
ei Feddyliau a'r Eiriau gwael ain Oleuni Criſt oddi- 
fewn i Dyn, megls Arweinydd Dyn mewn Dyleſ- 
wydd at Dduw a Dyn. Canys fel y mae 'n rhaid 
ddo rhoi fynu i ni, i fod y Goleuni 'n Egluro 
„: ac *n Argyhoeddi am dano, fel y mae 
Criſt ei hun yn dyſcu i ni. Am y goleuni, Jean 
iii. 20. O herwydd pob un a'r ſydd 'n gneuthur 
Drwg ſydd 'n caſau 'r Goleuni, ac nid yw en dytod 
ir Goleuni fel nad argy hoedder ei Weithredodd ef. 
Ac y mae'r Apoſtol Paul ya dywedyd 'n eglur. 
Ebb. v. 13. Eithr pob peth wedi 'r argyboedder, 
a eglurir gan y Goleuni; am hynny nid oes dau 
Oleuni gwabanigdig oddifewn, ond un a hwn 'n 
Egluro 'n Ceryddu, ac yn Dyſcu Goleuni oddifewn. 
A hyn y mae'r A poſtol Jaan ya ei Epiſtol cyntat 
yr i woeuthur yn, eglur, tu hwynti bob Amheuath, 
at pob Pobl Yſtyriol : Un gyntaf, Yn 'r hyn y 
mae ef 'n galw Duw, 'n Olcuni, Ben. i. 3. Ya 
ail, yn hynoy nid ywef 'n goſod dim Canolig, neu 
Drydydd peth rhwng y Goleuni hwnnw, a'r Ty- 
Wyllwch, adnod 6. O's dywedwn fod In ene: 
elthas 


- - K. = — = * by - N 2 2 
— — T —— — i 
4A. — —— — — — p 


um — 
2 — 


— SW Cen 3:2 Wes. Ea 


— 
* 


— — 
—— 


2 


* — — 
722 ti — 7 : I ” = IS 
—— 2 FEIDLNVY 


=. 
deithas ag ef, a rhodio yn y Tywyllwch, Celwyd3 
dog ydym, &c. Gan arwyddo fod 'n rhaid Wynton 
rodio naill a'i yn Goleuni neu yn y Tywyllch, ac nid 
mewn Trydydd lle, neu Gyfiwr neu Lywodraeth 
arall, Y mae 'nSiccr gennyf, nid all 'r hyn ac ſydd 
'n egluro ac*n ceryddu Tywllwch fod 'n Dywyllwch. 
Y mae *rhaid i bob Dyn gyfaddef hn. | 

RHANN. 7. Ac fel pet fuaſſaw'r Apoſtol Joan 


mynnu 'r blaen a'r eu Gwrthddadleuad nbwy, fef. 
Gwir yw fod eich Goleuni oddifewn yn ceryddu am 


Ddrwg, ond nid yw gan hynny yn Oleuni Dwfol, 
yr hwn ſydd yn arwain i bethau uwch, a'r hyn fydd 
yn dyfod trwy'r Efengl z ef fel hyn ſydd 'n traethu 
ei hun allan, 1 Joan it. 8, 9. Y Tywyllwchaaeth 
heibio, a'r gwir Oleuni ſydd 'r awron 'n tywynnu. 
Yr hwn a ddywed ei fod yn y Goleuni, ac a gaſao ei 
Frawd, yny Tywyllwch y mae hyd y pryd hyn ; 
yr hwnnid yw Oleuni arall amgen na grybwyllwyd 
o'r blaen, Ben. 1. megis y mae r Goleuni wedi ĩ 
oſod yno, mewn Cyferboniad Pr Tywyllwch, felly 
y mae 'r Goleuni yn y lle hwn wedi 1 ofod mewn 
Cyferbyniad Pr Tywyllwch. Ac felly y mae y 
Tywyllwch *r un, felly y mae *n rhaid *r Goleunt 
fod 'r un. Pa ham ni a allwn weled yn eglur, nad 
yw ef'n un Goleuniarall, ond 'r hwn ſydd yn ce- 
ryddu Dyn am gaſau o hono ei Frawd, yr hyn ſydd 
yn _ Dya i fod mewn Cymdeithas gida Duw, 
ac at Waed y glanhaad, megis y mae 'r adnod neſaf 
yn dywedyd : Am hynny y Goleuni hynnw 'r 
hwn ſydd 'n ceryddu —— am gaſau ei Frawd, 
ſydd o Anian Dduwiol a Nerthol. I fod yr fyrr, yr 
Goleuni hwnnw *r hwn ſydd yn wrthwyneb i'r, ac 
ſydd yn ceryddu Tywyllwch Yiprydol, mewn Dyn 
a Dynes, ydyw *r Goleuni Yſprydol ; eithr y Cy- 
friw Oleunia hyn ydyw 'r un ac ydym 'n i Gytaddef, 
yn Tyſtiolaethu yddo, ac yn i Amddiftyn : am 
hynny Goleuni Yſprydol ydyw ef. Fe dal hefyd 
ddala ein ſylw arno, fod 'r Apoſto] yn arferyd 'r un 
modd o Ymadrodd ymma, Hen. ii. 8. Y = r 

wir 


WR... | 
Gwir Oleuni 'n llewyrchu, ac y mae ef yn ei 
Hiſtori -Efangylaid; Ben. i. 9. Hwn ydoedd y - 
gwir Oleuni ; gan arwyddo 'r un Gair Dwytol, neu 
r Gwir Oleuni ac ſydd yn awr yn llewyrchu ; a'i 
fod et 'r un Gwir Oleuni yn ef gyfrif ef, ac ſydd 8 
credu y cyfriw rhai ac ſydd yn calau eu Brodyr: In 
ganlynol, y Goleuni hwnnw *r bwn ſydd felly yn 1 
ceryddu hwynt, ydyw 'r Gwir Olzuni. A rhytedd 
ydyw, i Griſt ai Apoſtolion, ond yn enwedigalet; 
Un-anwyl, wneid mor ſynyched 'r jawn Oleuni 
hwnnw, ('r hwn ſydd yn ymddaroſtwng i'r radd iſat 
o Anfarwoldeb, ac i geryddu y Drygioni mwyaf,) 
heb fod yn un arall ond *r yn Goleuni Duwiol, mewn 
helaethach gradd o Eglurhad, 'r hwnfydd yn dwyn 
y cyfriw rhai ac a'i canlynant ef at Oleuni 'r Bywyd, 
at Waed y Glanhad, ac 1 gael cymdeithas gida Duw, 
a' naill a'r llall, Nage, nid ya unig felly, ond y 
mae 'r Apoſtol yn gwneuthur allan i tod Dyn ya 
Blentyn i Duw, i hyderu a'r ei Attebiad ef o'r Go- 
leuni hwn mewn Achos teimladwy a chy ffredin, 
ſef. Nid caſau ei Frawd : Ac etto fel na byddau 
i neb gau eu Llygaid mor ddiogel rhag canfod y 
Rhinwedd o hono megis i feddw] mai Goleuni Natu- 
riol ac Anigonol ydyw, y ddau ſydd yn Anſcrythu- 
rol ac yn Anrheſymol. A ddirmygwn ni ef, o 
herwydd ein bod ni 'n dytod mor hawdd yddo, ac 
y mae mor Gynnefin a Chartref i ai? Neu wneuthur 
1 fod ef 'n Ddadl mor gyffrediu i ddibriſio Truga- 
redd mor tawr Bris ? Fa beth ſydd mwy cyffredin 
na Goleuni ac Awyr, a Dwtr? A ddylem ni gan 
hynny i dirmygu hwynt, neu priſio hwynt? I priſio 
bhwynt yn ddiammau, fel pethau nad allwn fyw, na 
byw yn gyſſurus, hebddynt. Pa fwyaf cytiredinol 
y bo 'r Drugaredd, may ydyw, ac am bynny 
mwy Rhwymedigaeth a'r Ddyn i fyw 'n ddaroltyn- 
gedig ac yn ddiolchgar am dani. Ac Yr rheini yn 
unig ac ſydd 'n gwaneuthur felly, y mae ei Ddirgelion 
Duwiol ef 'n cael i datciddio yddyat. 


B EN. 
D 


—.— 
22 = 


= 
— 


— 


— — 


— — _—— > 
— . - — — 
— — e 

— — ä — 
— — — 


— - 

= — — — 

— 9—— . _ 
> - -- 


RnanN, 1. YX Goleuni *r un peth gyda *r Hprydd. 
Y mae o Duw; a brofwyd wrih ei 
Briodolaet hau. 

RRANN. 2. Y Priodolaetbau r Yſpryd a gymmbar- 

d wrth y rheini o'r Goleuni. 

RHann. 3. Y mae r Goleuni a Gras yn aylifo oddi- 

wrth r un Egwyddor, a brofwyd 
wrth eu Priodolaetbau cytiunol. 

Raann. 4. Z Gwrihddadleuad a Altebwyd,. 

Rnann. 3. H Gwahamaeth mewn Eglurhad, neu 

| Weithrediad, yn enwedigel yn Amſe- 

rodd 'r Efengyl, ond nid mewn £g- 
coyddor; r Eglurhawyd, 


S WRT. ND rhai a allant ddywedyd, Nin- 
nau a allyſem yn Ewyllyſgar 
gyfaddef i-Yipryd a Gras Duw, 'r hwn y ddebygir 
i fod yn Femth neilltuol o'r Cyfammod Newydd 
a'r Ail, a Ffrwyth diſodiad Crift, y cyfan 'r hun 'r 
ydych chwi yn 1 fwrw Ir Goleuni oddifewn ; o' ni 
buaſſau fod wediymddangos 1 ni, fod y Goleuni hwn 
'r un peth mewn Natur gyda 'r Yipryd a Gras Duw, 
nid allwn yn hawdd ddwyn ein hunain i gredu 'r 
hyn 'r ydych chw1*n i ddy wedyd mewnewyllys da i'r 
Goleuni odditewn, | 
Atteb. Y Gwrthddadleuad ymma, yn 'r olw 
gyntaf, a ddebygid i fod 'n dwyn pwys gydaf ef; 
Ond wrth ftwrw union ac ail olwg ddifrifol arno, fe 
a ymddengus fod ynddo ſwy o Eiriau na 'r Deunydd, 
Ymddadgoliad na 'r Sylwedd : Etto o herwydd i 
fod 'n rhoi achos i egluro Amheuon, 'r rhai a ellid 
daflu i Rordd y Gwirion, Myfi a ddalaf Sulw trw- 
yddo. Yna dywedaf, o's ymddangotyt tod Prioco- 
laethau, gyfritwyd Yr Soleuni odditewn, yddynt 'r 
un 


[ 21 } 
un peth a rheini ſydd 'n cael i rhoddi 'r Yſpryd Glan 
a Gras Duw; a'r amryw Eiriau neu Gyffylldiad 
cynneddfau, yddynt yn unig 1 draethu allan 'r am- 
ryw Eglurhadau neu Weithrediadau o'r un ac o'r 
un Egwyddor yna nid allir1 wadu, ond bod y Go- 
leuni hwn oddifewn yn Dduwiol ac yn llawn o Rhin- 
wedd, fel y darfu i ni Wirio am danoef. Ynawr y 
mae ef o'r un Natur a*r Yſpryd a Gras Duw, ac vn 
tueddu ir un Diben, yr hyn ſydd i woo Pobl at 
Dduw ; bydded i Briodolaethau 'r Goleuni gael i 
cymmharu-a*r rheini o'r Yſpryd a Gras Duw. Yr 
ydwyt yn dywedyd, y mae yr un peth ydynt, yn 
nynny, Yn gyntaf, y mae 'r Goleuni yn deilliaw 
oddiwrth 'r un gair, a'r un Bywyd o'r un Gair 
hwynnw, 'r hwn oedd gida Duw ac oedd Dduw. 
Joan i. 4, 9, Yn ail, Y mae 'n Hollawl, y mae 
n goieuo pob Dyn. Yn drydydd, V mae 'n rhoddi 
Gwybodaeth o Dduw, a Chymdeithas ag ef, Rbaf. 
1. 19, Foan iii. 21. 1 Joan i. 5, 6. Yn bedwa- 
rydd, Y mae 'n Eglurhau ac 'n ceryddu 'r Drwg, 
Joan ili. 20. Eph. v. 13. Yn bymed, Fe a 
wneuthbwyd yn Rheol ac yn Arweinydd i Rodio 
vn Griſtnogol, PI. xliii. 3. Joan vii. 12. Eph. 
v. 13, 15. 1 Joan i. 7. Dat. xxi. 24. A Chen- 
hedloedd y rhai cadwedig a rodiant yn Ngoleuni 'r 
(Oen.) Yn ddiwethaf, Y mae 'n Arfogaeth i Blant 
Duw *a erbyn Satan, E.. xxvii. 1. Yr Arglwydd 
vw ty Ngoleuni, rhag pwy'r Ofnat, Rhbyuf. xiii. 12. 
Gwi!gwn Atfau y Goleuni. 

RHANN. 2. Yn awr bydded Pr holl bethau 
ymma gael 1 cymmharu gyda 'r Priodolaethau 'r 
Yibryd Glan, a'i Cyttundeb hwy a fydd ant n eglur 


jawn. Yn gyntaf, Y mae 'n tarddu oddiwrth 


Dduw, o herwydd y mae Yipryd Duw ydyw, RH. 
vi. 11. Yn ail, Y mae 'n Hollawl. Fe a ymry- 
ſonodd a'r Hen Fyd, Gen, vi. 3. Yna 'n ſicet ei 
fod gida 'r Un Newydd: Y mae gan bod un feſur 
o hono wedi roddi er llefadd, 1 Cor. ii. 10, 11. 
Yn bedwaredd, Y mae 'n ceryddu Pechod, Four 


2 Ri 


& 


14 os 
[4 xvi. 8, Yn NN | Y mae 'n Rheol ac yn Ar- 
g wein ydd i Blant Duw 1 rodio wrtho, Rhuf. viii. 14. 
4 Yn chewched, Y mae hefyd 'n Llwybyr yddynt 
1 rodio vntho, Rbf. viii. 1. Gal. v. 16. Rhodiwch 
14 yn 'r Yipryd. Yn olaf, nid hyn yw er cyfan oll, 
Y mae *r un modd 'n Art Yſprydol i'r awir Grittion? 
Epb. vi. 17. Cymmerwch Gleddyf 'r Yſpryd, 'r 
hwn yw Gair Duw. Yan ol hyn, Rwyf 'n gobeitho 
na bydd i neb wadu nad ydyw y Goleuni a'r Yſpryd 
ymma, fod 'n rhaid fod o'r un ac o'r un Natur, 
r hwn ſydd 'n gweithio 'r un peth a'r un Effaith, 
ac 'n tueddu 'n dyſtiolaethol rr un peth a'r un 
Diben Sanctaidd. 
Ru AN. 3. A'r hyn a ddywedwyd am y Goleuni 
a'r Yipryd, a ellir hefyd, 'n dda jawn ddywedyd 
am y Goleuni a Gras Duw ; yn hypny, Yn gyntaf, 
Fod y Gras 'n firydio oddiwrth Griſt y Gair a gym- 
meradd Gnawd, yn gyſlal a'r Goleuni; Joan i. 
4, 9, 14, 16, Canys mae ynddo ef 'r oedd Bywyd, 
a'r Bywyd hwnnw en Oleuni Dynion, felly 'r oedd 
et yn llawn Gras a Gwirionedd, ac o'i gyflawnder 
ef y derbyniaſom ni oll, a Gras am Ras. Yn ail, 
Y mae 'n Hollawl; oddiwrth y Teſtyn hwn, ag 
o'r hyn 'r pedd 'r Apoſtol at Titus yn i ddyſcu ; 
Tit. ii. 11, 12. Canys ymddangolodd Gras Duw, 
r hwn ſydd 'n dwyn Jechydwriaeth i bob Dyn Yn 
drydydd, Y mae 'n eglurhau Drygoni, canys os 
ydyw 'n dyſcu i wadu Anuwioldeb a Chwantau 
bydol, y mae 'n anghenrhaid i fod yn datcuddio 
bwynt, ac lelly y mae 'r Teſtyn 'n dywedyd. Yn 
bedwarodd, Y mae 'n datcudcio Anuwioldeb, ac 
yn ganlynol y mac'n rhaid yddo eglurhau. Yn 
bumed, Y mae 'n Ddyſgawdwr ac 'n Arweinydd ; 
cynys, y mae 'r Apoſtol yn dywedyd. I fod ef yn 
Gylcu gwadu Annuwioldeb a Chwantau bydol, a 
byw*n Sobr, ac n Gyfiawn yo y Byd iydd*rawron, 
ac'n hyn y mae n Rhrol y Bywyd, Tz. ii. 11, 12. 
Yn chwected, Y mae i bawb a'i derbyniant ef, yn 
| | bob peth of! ac y lydd arnynt einad neu ddymurno, 
| DE | 2 Cor. 


* = * — 
— ht — - — - — —— —— — IPs _ — 
8 5 2 
7 — 2 
— — — nh * 4 - 
„ 2 2 — 622 — * — — i - = — — 2 
—— —— . _ * 7 — - — — 
- rat 7 — a 8 
2 8 9 por  ”— —— —— GW — — 
2 1 — 4 7 
: a 


n 


22 — — — — — — hc 
— — — — 
—— A—_— -” — = 
__ 


- 
- — + 
— 


JJ. 4.42 Fmt. £2 I Og Con 


-— Fg. 3 


— 
oy 


( 23 } 

2. Cor. xii. 9. Digon i ti fy Ngras i. Tyſtiolaeth 
uchel, o'r Nefoedd, i'r Gallu*r Ddyſgeidiaeth hon a 
a Gras Achubol, dan y Profedigaethu cadarnaf. 

Ruann. 4 Gwrth. Ond nid oes farw ſon am 'r 
Yſpryd, na dim am y Gras, cyn dyfodiad Crift, ac 
am hynny yr Yſpryd, fel y ſoniwyd am dono yo 'r 
*Scrifennadau y Teſtament Newydd, ac yn enwedigol 
y Gras, rhaid yddo fod 'n beth arall, ac yn fwy 
rhagorol na 'r Goleuni oddifewn. 

Atteb. Nid mewn un modd yn Beth arall, ond 
Enw arall oddiwrth Eglurhad neu Weithrodiad 
arall, o'r un Egwyddor. Fe a'i gelwir yn Oleuni 
oddiwrth y Doſparthiad ac Adnabyddiaeth y mae 'n 
i roddi. Bydded Goleuni, a Goleuni a fu, ebe 
Dduw 'n nechreuad 'r Hen Fyd; felly y mae 
Goleuni 'n gyntaf 'n nechreuad ' Greadigaeth Ne- 
wydd gan Dduw mewn Dyn. mae 'n cael 1 alw 
'n Yipryd, o herwydd 1 fod 'n rhoddi Bywyd, 
Rheſwm, Cynnhyrfiad a Nerth: Ac y mae cyn 
tynyched wedi goff hau 'n Scrifennadau 'r Hen fel 
y mae *n y Teſtament Newydd ; yr hyn y ddichon 
pob Darllenydd ei weled, o's bydd yddo ond gweld 
bod yn dda i edrych Ynghatalog, Cof reſter'r 
Scrythur neu Concordans. Y modd hyn 'r ymry- 
lonodd Yipryd Duw a'r Hen Fyd, Gen. vi. 3. A 
chydag Iſrael yn y Diffaethwch, Neb. ix. 30. A 
Dafydd a ofynodd Ynghyfyndra ei Enaid, I ba le 
er at oddiwrth dy Yſpryd ? Pf. cxxxix. 7. Ar 
Prophwydi yn fynych a'i teimlaſant ef, Y mae 'n 
cael i alw yn Ras, nid er o'i fod 'n Egwyddor arall, 
ond o herwydd ei tod o gyflawnach Gorchwyliaeth 
o'r Rhiawedd a Gallu o'r Un Egwyddor Dduwiol : 
A hynny ydoedd Ffaſr burlan a Thrugaredd Duw, 
ac nid Haeddedigaeth Dyn, gelwir ef yn gymmwys 


ac ya haeddedigol yr Gras, Fiatr, neu Gywyllys-Da 


Duw tu ag at Ddyn anhaeddedigol. Nid yw'r 
Gwynt bob amſer yn chwthu yn arw, na 'r Netoedd 
yn danton i lawr y Glaw yu drwm, na 'r Haul 'n 
Hewrychu allan yn gglur ; a ddywedwn ni gan hyn- 


ny, 


L 24 J. 

ny, nid y or un rbiw 'Wynt, Glaw. neu Oleuni, 
pan bo 'n Chwthu, Glawio neu 'n Tewynnu lla wer? 
Y mae n ficcr eu bod o'r un peth mewn Natur a. 
Rhywogaeth ; ac felly y mae *r Egwyddar fendige- 
dig hon, dan ei holl amrywiol Orchwyliaethu, Eg- 
lurhadau ac Gweithrediadau, er leſhad i Enaid Dyn, 
er pan dechreuodd y Byd. 

Rnann. 5. Ond y mae hyn yn dra rhydd, yn 
oft yngedig ac ynddiolchgar a gydnabyddwyd gen- 
nym ni, mae 'r Orchwyliaeth 'r Efengyl, oedd 'r eg- 
luraf, llawnaf ac ardderchocaf o'r holl raieraill zya ñ 
oyſtal gida yſtyriaeth o dd yfodiad Criſt yn y Cnawd, 
gan fod ein un Aberth Sanctaidd i Dduw tros Bechod. "= 
trwy 'r Yipryd Tragwyddol ; a thorriad allan 0”: 
Oleuni ef, er Tywalltiad allan o'i Yſpryd, ac Im- 
ddangoſiad ei Ras ef, ya ag i Ddyn, mewn modd MR 
mwy thagorol, yn ol ei Dderahafiad ef. Canys er 
nad oedd ef yn Oleuni neu Yipryd arall, na 'r hwn 
a roddaſſau c i Ddyn yn 'r Ocloedd gynt, etto 'r 
oedd ef o Feſur arall a mwy ; a hynny yw. Rhagor- 
fraint *r Efengyl uwchlaw Gorchwyliaethau a aeth o'r 
blaen, r hyn a lewyrchai ond yn dywyll; o'r blaen, 
ſydd 'n Newyrchu er y pryd hynoy gida Gogoniant 
mawr. Y pryd hynny ymddangotodd ef ond 'n dy- 
wyll ; 'n awr ac Wy neb agored. 2 Cor. iii. 18. 
Ar w) ddion, Lluniau a Chyigodau dan Lenn orch- 
gydedig, ac wedi gwneuthur eu hy mddangoſiaday : 
edrych yn wael ac 'n ddiffygiol; ond yn Amſer 'r 
Efengyl, y mae Llenn Orchgydd wedi ei Rhwy go, a'r 
Gogoniant Cuddiedig yn cal i egluro. Joan i. 5, 17. 
| Nid ydoedd dan y Gytraith "ond megis Gylith, 
| neu Glaw maen, ond dan 'r Etengyl, fe allir dy 2 

i tod ef wedi dywallt allan a'r Ddynion: Yn ol ” 
i! Addevid hwnnw, Graſlawn ac Hynod gan - rhe 
114 Joel 2. 28. trwy y Prophwyd Joel yo F Dyddiau diweddat, | 4 
li Myfi a dywalltat ty Xſpryd a'r bob Cnawd, Modd 7 
Mi hyn y dy wedwn ni, pan bytho hi yn Glawio yn he- # 
| Jaeth, gwelwch fel y mae hi 'n tywallt, Fellyy 
mae Daw yn helaethu ei Oleuni, a't Ras a'i Yiyryd þ 


br 


R 9 Y * 


26 1 

i'r Dyddiau diweddat hyn. Ni chant mo hono ef 
yn brin, ac wrth Ddafaau bychain, ond yn gyflawa 
ag 'n rhwydd, ac n llytfeirio troſodd hefyd. Ac 
fel hyn y mae Petr, *r Apoſtol pwy ſig a rhagorol 
hwnnw, 'n dodi at 'r Addewid hwanw yn Joel, a'r 
Ddydd y Pentecoſt, megis dechreuad o gyflawniad 
o hono ef. Hwn ydyw Gras a Ffafr a Daioni 'n 
wir. Ac am hynny gellir 'n dda am Oleuach Go- 
leuad, a Mwy Tywalltiad o'r Yſpryd.hwn gael i 
alw n Ras; canys fel 'r oedd dyfodiad y Mab yn 
rhagoria'r un y Gwas, felly gwnaeth 'r Eglurhad o'r 
Gyleuni ac Yſpryd Duw, er dyfodiad Criit, yn rha- 
gori a'r Gorchwyliaethau hynny oedd yn myned o'r 
blaen 3 er hynny bob amfer yn ddigonol i Jechyd- 
wriaeth i'r rheint oll a rodient yntho. Dymma ein 
Rheſwm ni am y Goleuni, Tfppgyd, a Gras Duw : 
A thrwy 'r hyn a ddywedwyd, y mae *n'amlwe i bod 
nhwy 'n un à'r un Egwyddor, a*r hwn y mae gantho 
Oleuni, nid oes arno ethau 'r Yſpryd neu Ras Duw, 
o's ef a'i derbyn ef, yn y Cariad © hong ef Canys r 
unig Egwyddor 'r hon ſydd Oleuni y ddangos ef, 

ydyw hetyd Yſpryd i tywhau ef, a Gras i ddeſgu 

et, a'i gynhorthwyo, a'igvſluroet, Y mae'n ddigo- 
nol! ymhob Amgylchiadau o Fywyd Yr thai a Fed- 
dyliant ac a Ufugdiant yddo. 0 3, 


B E N. 


_ — — 
= = n » - — — oO | 2 > — » -— x 3 — - < — — A 2 — = == 2 mnt * 2 . 
_ * — >= - SY > SIS F — 
— — — — — 2 — * 4 jo — — - ——C > 8 2 — — — > = —_—— — - ” _ — —— - —— — ——ů—— 2 
1 = 8 — 5 — 5 I — 1 2 — 
py 7 Þ, — — r VL 2 22 = — 3 x SLY gs => — — — — 2 = — — — —— — * — = == — — D — — * — 
U - — — " PY - 2 — * — & 
— == —— S - P * —_— — 2 $4 Pat "2 . 2 E TEES — 3 7 
2 2 — — => bo» —— _ ra fs 7 — 5 — — 3 2 *. —— N I wo 2 = = — — — res IEEE = 4 — 
1 _ — I. = = 2 — — — Bp — 2 * 2 N 2 — —X © PPE 2 5 * 
— — - = * — — — — * — — _ - ol _- 
—— — ue — _ - 7 — * - _ E — — - 2 - — 2 2 — 7 . [7 
_ = 2 = x. IS E 2 8 223 Fa — 


— 
-- 
— — 


— = ah — 
„„ 


LETT In 
3 2 


1 61 


2 2 * — 


B E N. VI. 


Rrann. 1. T Gwrthddadleuad a Attebwyd. Nid 
| yw patob n dda, er bod patob wedi 


ei goleuo. 0 

RHANxN. 2. Gurthddadleuad arall a Attebwyd, fod 
Gwirioneddau*r Efengyl yn adnabyd- 
dus cyn dyfodiad Criſt. 

RHAxx. 3. Un arall. Fod gan y Cenhedloedd 'r un 
Goleuni, er nad gida r Mantiſion 
hynny ; a Brofwyd &r Scrythur. 


RHANN. I. ND fe ddichon rhai etto ddywe- 

GWwRTHDDAD. dyd, o's ydyw ef fel 'r ydych 

chwi yn manegu, pa fodd y mae *n digwydd, na bae 

pawb o'r rhai a oleuwyd gyſtal ac y dylent hwy 

* ; ven fel y dywedwch chwi, y gwaa hwn hwynt 
wy? 

Atteb. O achos nad yw Pobloedd yn i dderbyn 
ac yn ufuddhau iddo. Y mae gan 'r Holl Ddynion 
Rheſwm, ond nid yw*r holl Ddynion 'n Rheſymmo]. 
Al bai 'r ydyw ac ſydd yn 'r Yd-dy nad yw 'n rhoi 
cynnyrch, neu o'r Dalent yn y Napkin, nad yw 
wedi helaethu? Y mae 'n eglur fod Talent wedi 
rhoddi; ac mor amlwg ei bod 'n ddefnyddiol ; 
o herwydd bod cyffelyb Dalentau wedi helaethu yn 
weithredol gan eraill, a bod y Barnwr Cyfiawn yn 
diſgwyl derbyn ei Dalent gida Llog, yr hyn amgen, 
bydded ſicer, ni buaſſau byth yn i wneuthur. Yn 
awr pan ddywedo ein Gwrthddadleuwyr yr i ni, a'r 
bwy oedd y bai fod y Dalent heb i helaethu? Nyni 
a fyddwn barod i ddywedyd wrthynt hwy, pa ham 
na bu 'r Gwas anfyddiol gyſtal, ac y dylaſau et fod? 
Y mae 'n thaid ir Dall beidio a baio a'r y Haul, na 
Phechaduriaid fwrw bai a'r fod y Gras 'n Anigonol. 
Pechod ſydd yn tywyllu 'r Llygad, ac yn caledu 'r 

Galon, 


1 27 ] 
Galon, ac ſydd yn attal pethau daionus oddiwrth 
Feibion Dynion. O's gwnawn ni ei Ewyllys ef, 
ni a gawn wy bod oi Athrawiaeth Dduwiol ef, fell 
y mae Criſt yn dywedyd i ni.  Dynion heb fyw a 
yr hyn a wyddant, nid allant fwrw 'r bai a'r Dduw, 
am nad ydynt yn gwybod rhagor.  Ynoom ni y 
mae 'r anffrwythlondeb, nid yn y Dalent. Yn wir 
da a fuaſſau pe goſodaſſit hyn at y Galon. Ond, 
och! Y mae Dynion yn rhu dueddol i ganlyn eu 
Chwantau gwammal eu hunain, yn hbyttrach nai 
Meddwl rheſymmol eu hunain, 'r hyn ſydd yn i 
gwneid nhwy ya Anifetlaidd yn lle bod 'n Rhe- 
ſymmol. 2 : 

O herwydd y Rhan Rheſymmol o Ddyn ydyw 
ei Rann Yſpryddol ef, a hwnnw yn cael i arwain 
gan y re Duwiol, neu 'r Gair, 'r hwn y mae 
Tertullian yn i ddehonglyd Rheſwm yn 'r Yityr 
trar-hagoral, yn gwneuthur Dyn yn wir Rheſwm- 
mol, ac yna y mae Dyn yn dytod i gynnig ei hun 
i fynu yn Aberth rhetymmol i Dduw. Yona Ddyn 
yn wir; Dyn perffeith : Y cyfriw Ddyn fel gwnaetti 
Duw, pan gwnaeth ef Ddyn a'r ei Ddelw ei hun, ac 
a roddodd yddo ef Baradwys yn Breſwylfod. 

RnANN. 2. Gwrthdd, Ond y mae rhai etto 

n Gwrthddadlu, Per fae 'r Egwyddor hon gan 
Ddynoltin bob amſer, Pa fodd y mae yn dywedydd 
na buaſſau y Gwirioneddau 'r Etengyl gael eu gwy+ 
bod yn gyflawn cyn dytodiad Criſt ir rheini ag oedd 
yn utudd iddo ef. 

Atteb. O herwydd nad yw Plentyn ddim wed! 
cynhyddu 1 faentiolaeth Gwr, na'r Dechreuad ya 
Ddiwedd ; ac etto Efe 'r hwa ydyw 'r Dechreuad, 
ſydd yn Ddiwedd hefyd : Yr un peth yw 'r Egwy- 
ddor, er nad 'r un Eglurhaad. Fel y mae gan y 
Byd amryw o Gamraw a Therfyniadau o amler tu 
ag at ei Ddiwedd, felly y mae Dys tu ag ei Ber- 
ffeithrwydd. Hwynt hwy y rhai ſydd yn ftyddlawn 
yr hyn a wyddant o'r Orchwyliaeth eu Dydd eu 
hunain, a gaent 3 'r Groclaw „ 

as 


Cen. 49. 
10. Deut. 
18. 15, 18. 


[DV] 
Was da a Ffyddlon. Ac etto, *r oedd gan amry w 
o Bob] Dduw yn y Dyddiau hynny Olygiad o'r 
Gogoniant 'r . diweddat, Helacthiad 
Crefydd, Dedwyddwch Eglwys Dduw. | 

Hyn ydym ya i weled Ymbrophwydolizeth 
Jacob a Moſes, Ymherthynas dychweliad' 1/raet, 
trwy Griſt, Felly Dafydd mewn amryw 0'1 Pſal- 
mau rhagorol yn traethu allan yn dra theimladwy 
ac Mwynaint anfeidrol, yn gyſtal a Phroffwydo- 
liaethau. Yn nailltuol ei ii. P/al. 15, 18, 22, 23, 
25, 27, 32» 30, 37, 42, 43, 45» 51, 84, Sc. 
Y mae er Prophwydi yn llawn o hono ac © achos 
hynny M4 maent hwy 'n cael eu Henw; yn neilltuol 
Lay, n. ii. 9, II, 23, 28, 32, 35, 42, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, $9, 60, 61, 63, 6g, 66. 
Jeremi, beſyd Ben. xxiil, 30, 31, 33. — 
Ben. xx. 34, 36, 37. Daniel, Ben. viii. 9, 10, 
11, 12. Hoſea, Ben. i. 3. Joel, Ben. 3. 
Amos, Ben. ix. Micah, Ben. iv. 5. e 
Ben. vi. 8, 9, 11, 13, 14. Malachy, Ben. iii. 4. 
Nid oedd hon yn un Egwyddor, arall, er mae 
Ezlurhad arall o'r un Egwyddor, na 'r hyn ſydd 

n gv{Iredin, ond ya. neilltuol ag yn rhagotel yn y 

helwm o hono. 

Efe ydoedd 'r un Yſpryd r hwn a ddaeth ar Foles, 
a*r hwn a ddaeth a'r Joan Feddyddiwr, ac ef hefyd 
oedd 't un Yſpryd a ddacth a'r Gideon a Sampſon, ac 
a ſytthiodd a r Bedar a Phaul ; ond nid oedd o'r un 
Orchwyliaeth o'r Yſpryd hwanw. Ffordd Duw a 
tu hyn, i ymweled ac i ymddangos i Ddy nion yn ol 
eu Hammodau a'i Cyflurau, ac fel 'r oeddynt wedi 
1 paratol Pw dderbyn ef, pa un bennag ai twy oddi 
allan neu odditewn, ya deimladwy neu yn Yſpry- 
dol. Nid oes un Cynhwyſiad yo rhu iſſel neu vn 
rhu uchel fr Egwyddor Dduwio] hon: Canys fel y 
&wnaeth ac y mae yn gwybod y cytan oll, felly y 
mae 'n cyrhaeddyd at bob pobl. Y mae 'n yſtyn 
allan at y rhai gwaela, ac nid all y rhai gwychaf 
vmgyr al hebddo ef. Vr hyn a wnaeth i Ddafy dd 
Corr! 


( 29 J 

dorri allan yn ei Y mofyniadau a Duw, I bale *r Af 
oddiwrth dy Yſpryd, neu i ba le y ffoaf o'th wydd ? 
Pfl. cxxxix. 7, 8, 9, 10. Gan ddangos 1 fod ef 
ymhob man, etto nid ymhob man, nag ar bob 
amſer yn 'r un modd. Os Af Pr Nefoedd, i 
Uffern, neu tu draw 'r Moroedd, yno hetyd y 
bydd dy Law ymtywys, ath Ddehau- Law i m'daliai 
i, Hynny yw, yno y ** y Gair Duwiol hwn, 
Goleuni Dynion, hwn, Yſpryd hwn o Dduw, yn 
fyghael i, yn fynhywys i, yn fynghynorthwyo i, 
ac am cylura i. Canys y mae ef gida mi pa le 
bynnag 'r wyt Fi, a pha le bynnag 'r wyf Fi yn 
myned, mewn un yſtyriaeth bwy gilydd; Dibar. 
vi. 22, Pan rhodiech, hi a*th dywys; Pan or- 
weddych, hi a'th wilia z Pan ddeffroych, hi a 
gydymddiddau a thi: A Myfi nid allat amgen gael 
gwared o honi, o's mynwn i, mwy nag o honof fy 
hun neu o fy Natur fy hun; mor breſennol ydyw | 
gida mi, ac mor agos a'i bod yn glynn wrthyt fi 
Eſay xliii. 2. Pan elych trwy 'r Dyfroedd, Myfi 
a fyddaf gyda rhi ; a thrwy 'r Afonydd, fel na lifant 
troſot: Pan rodiech trwy 'r Tan, nyth loſcir; ac 
ni ennyn y Fflam arnat. Fe wyddai Ddafydd hyn- 
ny, ac am hynny 'r oedd yn werthfawr gantho am 
dano. Yn dy Oleuni di y gwelwn Oleuni, neu 
nyni a gawn ein goleuo gan dy Oleuni di. Ty di a pj 18.4 
Oleui tynghanwyll ; yr Arglwydd fy Nuw a Pi. zz. 1. 
lewyrch fy nhywyllweh. Drachetn, Yr Arglwydd 
yw ty Ngoleuni, rhag pwy 'r ofnaf. 

Ei Artogaeth ef ydoedd ef, 'n erbyn pob Perygl. 
Fe gymmeroedd Ofon ymmaith oddiwrtho ef, ac yr 
oedd et 'n ddiofnog, o achos 1 tod 'n ddiogel 'n ei 
ffordd ef. Am 'r un Gair bendigedig y mae 'n dy- 
wedyd mewn lle arall. Lluſern yw &f i'm Traed, 
ac 'n llewyrch i'm Llwybtau. I fod 'n furr, Goleuni 
yddo ef yn ei ffordd 1 me 1p ; 
" Rnaxw. 3. Gwrthdd. Ond 0's ydoedd y Go- 
leuni vmma gan 'r Iddewon, nid yw 'n canlyn ei 

E 2 tod 


„ 8 

fod gan y Cenhedloedd hefyd ; ond wrth eich 
Athrawiaeth chwi y mae ef gan bawo. I 
Atteb. Je, ac Gogoniant 'r Athrawiaeth hon 
dyw 'r hon 'r ydym ni 'n ei phroffeſu, fod Cariad 
2 ynthi 'n cael 1 ddall allan i Bawb. Ac heblaw 
r Teſtynan ſydd gwedi pennodi 'n gyfiredinol, 4 
bod 'r rhain. mor llawn a phendant ac y gallwyd i 
goſod allan, y mae 'r Apoſtol yn Neilltuol jawn yn 
r ail Bennod oi Epiſtol at *r. Rhyfeiniaid, fod y 
Cenhenloedd y rhai nad oedd y Ddeddf ganthynt, 
wneuthant wrth Naturiaeth y pethau ſydd yn y 
Ddeddt, ac a oeddynt Ddeddf iddynt eu hunain. 
Hynny yw, nid oedd y Ddeddt oddiallan ganthynt, 
gwedi goſod yn foddion fel 'r oedd gan 'r Iddewon; 
ond y Ddeddf wediꝰ Scriefnnu yn eu Calonau, ac am 
hynny gallau yn dda fod yn Ddeddf ynddynt eu hu- 
nain, y rhai oedd ganthynt y Ddeddf ynthynt eu 
hunain, ac felly 'r oedd gan 'r Iddewon hefyd, ond 
na 'r oedd ganthynt fwy o gynhorthwiadau oddi 
allan i fywhau eu Hufudd-dod yddo ef; y cyfriw 
nad oedd Duw gwedi i rhoddi 1 un Genhadlaeth arall ; 
Ac am hynny 'r Ufudd- dod y Cenhedloedd, neu eu 
Dienwaediad a ddywedir ei fod wrth Natur neu yn 
Naturiol; o herwydd 1fod heb bethau Whanegol, 
Allanol hynny, ag Gwenidogaethau Rhagorol a 
Chynnorthwiadzu y rai a gawſeu *r Iddewon i' 
hannog hwynt at eu Dyledſ{wydd.' Yr hyn ſydd cyn 
belled oddiwrth lethau 'r Cenhedloedd ufudd, fe! 'r 
oedd Barn 'r Apoſtol yn i derchafu hwynt ; o her- 
wydd er bod ganthynt lai o Fantiſion fag oedd gan 
*r Iddewon, etto 'r Gwaith 'r Ddeddt yn Scrifenne- 
dig yn eu Calonau oedd yn cael i wneuthur felly 
lawer mwy amlwg trwy eu Bywyd da y buont fyw 
yn y Byd, Y mae ef yn chwanegu, gan bod eu 
Cydwybodau yn cyd-dyſtiolaetbu (neu fel y gallir 
dywedyd am dano, gan diſtiolaethu gida nhwy) a'i 
Meddyliau, ar y cyfamſer, yn cyhyddo neu yn 
efguſodi y naill a'r Hall, ya y Dy dd y barno Duw 
ddirgeloedd pob Calon yn ol fy Efengyl i, trwy 
* { Jely 


EA 
Jeſu Griſt. Yr hyn ſy yn rhoddi ini bed war peth 
o ochor ein Pwngc ni, ac a dal ein difrifol droĩad yn 
ol a'r y peth. Yogyntaft, Fod y Cenhedloedd a'r 
Ddeddt yn *Scrifennedig yn eu Calonau. Yn ail, 
Bod eu 'Cydwybod yn Dyſt-cenniattauedig neu 
Profiad ynghylch Dyledſwyd. Yn drydydd, Mae 
r Farn wnelr ws hynny bydder yn 1 chadarnhau 
ag'yn Annychweladwy, Yn bedwarydd,  Nid; all- 
aſſau hyn fod, onibuaſſau bod Goleuni 'r G dwybod 
hon yn Dduwiol ag yn Oleuni Digonol : Canys 
Cydwybod, ſy 'n llefaru yn wir, nid ydyw ddim 
amgen na Rheſwm ſy gan Ddyn, neu Farn y mae ef 
ya 1 wneuthur o' Ddyledſwydd/ tu ag at Dduw, yn 
ol y Ddealldwriaeth y mae Duw yn i roddi iddo ef 
oi Ewyllys. Ac na byddo dim yſgatnder, ond 
gwir a Detnydd.*Scrythurol yn cael i wneuthur o'r 
gair Cydwybod, Yr wyffi yn i oſod i Ddyledſwydd 
a hynny, Yr Rhinwedd''a Bywyd Sanctaidd, fel y 
mae *r Apoſtol yn amlwg yn gwneuthur, ynghylch 
r hyn beth nid allwn gamgymmeryd, neu ymgomnio, 
darllen 'r adnodau 7, 8, ac g. I hwnnw gan hynny 
r oedd 'r Apoſtolion ein Arglwydd Jeſu Griſt yn 
dymmuned cael i wneuthur yn eglur, o herwydd 
nhwy a feiddiaſant ſefyll Barn Cydwybod mewn 
barniad 'r Athrawiaeth a bregethaſant ac a anogaſant 
a'r Ddynion. Y mae 'r Difgybl Anwyl hefyd yn i 
gwneuthur hi yn Farnydd a'r Gyflwr preſennol a 
dyfodol Dyn, dan 'r Enw Calon, o blegid o's ein; J 
Calon a'n condemna, mwy yw Duw na 'n Calon, ac 20, 
efe a wyr bob peth. Anwylyd, o's ein Calon ni'n 
condemna, y mae gennym Hyder a'r Dduw. Gei- 
riau Eglur a chryfion: Ac ynghylch pa beth 'r 
oeddent, ond pa un a'in bod yn caru Duw, mewn 
Gweithred.ac mewn Gwirioned : A pha todd y mae 
ya rhaid i hynny ymddangos? Pa ham! Wrth 
gad et Orchmynion ef, 'r hyn ydyw byw i fynu at 
'r hyn a wyddom. Ac o's oes neb yn dymuno 
bodloni eu hunain ymhellach am Dduwioldeb y 
Cenhccloedd, darllenent Plato, Seneca, Plutarch, 


Hpictelus, 


l. 32. J 
Epictetus, Marcus, Aurelius, Antoninus, a Scrifeny- 
ddion Cenhedlic. Nhwy a gant hetyd Jlawer o'i 
hy madroddion gwedi gaſglu yn y rhann gyntaf or 

Llytr a elwir Chriſttan Quaker, ac wedi i gomparo 

a Thyſtiolaethau 'r Scrythur, nid am en Hawdur- 

dod, ond eu Cydundeb. Vnthynt hwy te eller 

deall amriw o Wirioneddau Rhagoro}, a phrofi 

Cariad ma wr a Defoſionau i Rinwedd : Ffrwyth nad 

yw yn tyſu a'r un Pren, ond hwanw o Fywyd, 
men un Oes neu Genhedlaeth, Rhai o'r Scrifeny- 
ddion Ardderchog yn y Oeſoedd cyntaf, y cytriw 

megis Juſtin Martyr, Origen, Clemens Alexandrinus, 

&c. A ddygaſant yddynt Air mawr, ac ni thy- 

biaſant i fod er dim lleihad 1 Air da Criſt'nogaeth, 

i fod yn cacl i ymddiffin mewn amriw o Awdwyr 
Cenhedlic, yn gyſtal ai bod gwedi harferyd a1 

At, 17. cymmell hwynt, i rwymo eu Dilynwyr i'r Ftydd, 
28. fel y gwnaeth Paul 'r Albeni aid oi Prydyddion eu 


hunain. 


3 


2 — 


e 


Rn ANN. 1. Gurthadadleuad a Altebwyd ng !lych 7 
amriwo! Orebtoyliaetbau Duw : 17 
Epgwydaor *r un peth. 
RHANN. 2. Gwaith Duw o un Darn, a'r Gwirio- 
nedd 'r un peib dan amriw Ddulliadau. 
Ru ANN. 3. 27 Achos o wailh cynnyad Eulynaddo- 
liaet h. 
RRANN. 4. Tyftiolaeth y Quakers yw *'r Feddegi- 
| . niaeth oran rhagddo, hynny xx Rhodio 
wrth 'r Egwyddor Dduwiol oddifewn 
: Dayn. | 
Rl Axx. 5. Diben Duw oedd yn ei boll Amlygiadau 
| fel y gallo Dyn fod yn Daelw Duw ac 
In Hyfrydwch 1ddo. 


RHANN. 1. ND fe allir dywedyd, o's ydoedd 
GwWRTHDD. et 'r un Egwyddor, pa ham y 
mae 


— — . 


i 2 1 


mae cynnifer o Agweddau, a Ffurthau o Grefydd, 
et pan dechreuodd y Byd ? canys *r oedd gwahani- 
acthau mawrion rhwag Patriarcawl, Moſawl a'r 
Criſt'nogawl; heb ddywedyd dim am 'r hyn a 
ddigywyddodd i Griſt'nogaeth, er pan Cyhoeddwyd 
r 51 5 ROT Bf D221 - ONT? 

Atteb. Ni vn i pa fodd yn gymmwys y gallir i 
galw yn amryw Grefyddau, yr rhai ſy yn dal allan 
fod y gwir Dduw yn Wrthddrych am Adoliad; yr 
Arglwydd Jeſu Griſt yn unig Achubwr; ar Go- 
leuni neu Yipryd Criſt, yn Orchwyhwrimawrac' ya 
Foddion at Droedigaeth Dyn ai Ddedwyddweh 
Tragwyddol, ddim mwy na Maboliaeth, Jeunegctid 
ag Gwrolaeth yn gwneuthur tri Gwr, yn lle tri 
thyfaint neu derſynau amſer, o'r un ag o unryw 
Agweddau neu Ftrydd 'r oedd Duw yn ymddangos 
i Ddynion, oedd cyfodi, fel y dywedyd oddiwrth 'r 
amryw Gyflyrau o Ddynion, ya 'r holl bethau hyn, 
y mae yn ddebygol y mae ei ddiben dirtawr ef 
oedd rhagflaenu Eulun- addoliaeth a Drygoni, trwy 
gytarwyddo eu Meddyliau at y gwir Wrthddrych 
o Addoliad, a chau bwyſo at Rhinwedda Sancteidd- 
rwydd. Felly er yddo lefaru yn breſennol wrth y 
Parriarchiad, ganmwyaf trwy Angylion mewn 
dyl! Dynion, a thrwyddyat hwy yddy Teuleoedd, 
heb law*r Eglurhaad oedd ynddynr eu hunain; telly. 
vy Prophwydi, dros gan mwyaf, trwy Ddatguddiad 
r Yipryd Glan ynddynt hwy, a thrwyddynt hwy 
ir Iddewon : Acer pan mae Gorchwyliaeth 'r Efen- 
oy], trwy ei Ymddangoſiad Yſiprydol ya 'r Enaid, 
tel y mae ef yn Oleuni mawr y Byd : Er hynny ei 
ao ddy ſifiadau yn breſennol trwy erall, a fuant yn 
waſtadol oddiwrih 'r un Egwyddor, gan- gydweithio 
gyda 'r Eglurhaad o hono ct yn ddiotd mewn Rhan- 
neilltuol Dyn ei hun. 

Ruann. 2, Hyn ſydd o bwys mawr, er mwyn 
Addyig ac Anogaeth i ni, fel y byddau i waith 
Daw, ymherthynas i Ddyn, ſydd oll or un Darn, 
ac, ynddo ei hun, yn gorwedd mewn lle cy fing, a 


Gen. 31. 
Ben. 35. 
Exod, 20, 


Levit. 21. 


Deut. 29. 
Ben, 30, 


, 3e. 
Joſh, 22, 


23, 24. 
Ben. 


[ 34] 

a bad ei Lygad ef byth ar yr un peth yn ei holl 
Qrchyyliazthau, Set. — —e yn wir 
Ddaionus, trwy blannu ei Ddichryn ac Ofan Sanc- 
taidd yn eu Calonau nhwy : Er darfod -yddo gid- 
ddwyn o herwydd caledwch a thywyllwych Calonau 
Dynion, i neſſau ac i roddi allan ei Feddwl Sanctaidd 
yddynt hwy, trwy ffrydd iſſel a chnàwdol, fel 'r 
ymddangoſent i ein Dealldwriaethau yn fwy Golau: 
Gan oddef r Gwirionedd wiſgo am dano amryw 
fath e Wiſgadau, yn well i gyrhaeddyd Cyflwr iſſel 
Dynion, i rhwymo nhwy wedi ſoddi gymmaint 
iſelaw eu Rhann fwyaf rhagorol, o'r hyn y gwnaeth 
ef hwynt, a hynny, fel Anifeiliaid direſwm, nid 
oeddent yn adnabod eu Nerth ai Hardderchowgr- 
wydd eu hunain. 
RRHANN. 3. Ac o's nini a jawn yſtyriwn 'r Achos o 
Orwchafiaeth Delwaddoliaeth ar 'r Amſercodd Cyn- 
narof a Thywyllaf o'r Byd, am 'r hyn y mae 'r 
'Scrythur yn neilltuol jiawn, nyni a gawn weled i 
fod ef yn cyfodi oddwrth byn; ai fod yn fwy 
Hunanol, ac am hynny cytrifwyd ei fod yn bod- 
loni Synhwyrau Dynion; gan i fod yn fwy Allanol 
neu yn Weledig, neu twy yn eu Gallu eu hunain i 
gyflawnu nag un mwy Yſprydo! yn ei Wrthdrych. 
Canys fel 'r oedd eu Duwiau nhwy o Waith Dwylaw 
Dynion, nid allent i perchu hwynt, gan fod hyn 'r 
Rheſwm *r hyn a ddiflaſſodd eu Haddolwyr gan 
mwy af, o'r peth, am 'r achos hynny i'r oeddynt 
hwy ya fwyaf ewylly{gar i anghofio pob peth. Ond 
eu Tueddiad i Ddelwaddolaeth, a'r Mantiſion a 
ga wſau ar y gwir Grefydd gyda hwynt ſy yn eglur 
a ddaeth oddi wrth hyn, Sef i fod yn twy oddiallan 
a hunanol: Nhwy allent weled 'r Gwrthddrych o'i 
Heidduned, ac 'r oedd yn eu Gallu i Y:noſfod atti 
pan fynnent. *Rhoedd ef yn twy dylladwy hefyd, 
yn gyſtal wedi i gymhwylo yn well tu ag at eu 
Cyfiwr Tywyll a rhu Anitciledd. Ac am hynny fe 
fu i Dduw,. trwy amryw o Flinderau a mwy o 
Waredigaethau, ddwyn allan Bobl, i wneuthur ei 

| nun 


35 
hun yn anwyl ganthynt hwy, fel y byddau yddynt 
hwy gofio'y Llaw a'i hachubodd hwynt, a'i Ad- 
doli ef, ac ef yn unig; mewn trefn i ddiwreiddo 
allan Ddelwaddoliaeth, a phlannu Gwyþodaeth a'i 
Ofn ef yn eu Meddyliau hwy, er Sampldi Genhed- 
laethau araill. Pwy bynnag a ddarlleno Deutero- 
nomium, 'r hwn yw Cytrifiad yn yr or pedwar 
Llyfr eraill i Moſes, gaiff weled 'r mynych a'r 
Gofal difrif a Pherthynas y Gwr da hwnnw dros 
Iſrael, ynghylch 'r unig Bwngc ymma; a pha 
tynyched y llithrodd y Bobl hynny a thramgwy- 
ddaſant, (er cymmaint oedd Cariad Duw, Gofal ac 
Amynedd droſtynt hwy,) i Arferion Eulynaddol- 
gar y Cenhedloedd o'i hamgylch nhwy, Y mae 
Amriw o *Scrythurau eraill yn hyſbyſſu i ni hefyd, 
yn enwedig y rheini o'r Prophwydi, Hay xliv. ac 

- P/alman xxxvii. ac 115. a Jer. x. lle y mae 
*r Yſpryd Glan yn Gwrth brofi ac yn Ceryddu'r 
Bobl, ac yn gwawdio eu Heulynod gyda math o 
Diyſtyrwch Sanctaidd. 

RHANN. 4. Tu awr 'r hyn ſydd bellaf oddiwrth 
Eulynaddoliaeth, a'r Meddeginiaeth gorau yn i 
erbyn, ydyw *r Egwyddor a oſodaſom a'r lawr, a 
pha fwyat y bo Meddyliau Pobl yn cacl i troi a'i 
dwyn atto ef, ac yddynt ymreſolfo eu Ffydd, 
Addoliad ac Utudd-dod 1'r Goleuadau Sanctaidd a'1 
Allu ef, pa neſſaf y maent yn cynnyddu Yr diben 
eu Creadigaeth, ac yn ganlynol at eu Creadwr. Y 
maent wedi eu cymmhwyſo yn fwy Yſprydol ac yn 
dy fod i gael 1 cymmhwyſo yn well i Addoli Duw tel 
ac y mae ef: Yr hwn, fel y dywedwyd gan ein 
Hargdwydd Jeſu Griſt i ni, ſydd Vſpryd, a Gwiri- 
onedd, a nhwy ydyw y cyfriw fath o Addolwyr ba 
rai y mae Duw yn 1 geiſio yw addoli ef, yn Nydd 'r 
Etengyl hon. Y mae 'r awr yn dyfod, medd ef 
ac yn awr y mae hi, Hynny yw, rhai yn gwneid 
telly yo awr, ond caiff rhagor. Cadarnhad 'eg)ur 
yn breſenol, ac Addewid a Prophwydoliaetn o 
chwanegiad y cytriw Addolwyr ya'r Amſer fy 44 

— | r dy tod. 


[436 /] 

dyfod. Yr hyn ſy yn dangos Cyſnewidiad wedi i 
fwriadu oddiwrth Addoliad Beddfodawl, a Chyflwr 
Eglwys Dduw i Un Yſprydol. Modd hyn y mae 
1 Teſtyn ; Und dyfod y mae 'r awr, ag yh awry 
mae hi, fad addolo 7 gwit Addolwr y Tad mewn 
Yipryd a Gwirionedd. Yr hyn ſydd Gymmaint a 
phe ay wedyd, pan fytho Addoliad Duw yn twy 
oddifewn nag oddiallan, ac felly yn-iwy cymwys i 
Natur Daw, a Rhann ardderchoccaf o Ddyn, ei 
Rhann-oddifewn, neu ei dufewn ef a gwell Dyn: 
O berwydd felly y mae 'r Geiriau benedigedig 
hynny ya dwyn i mewn, ya 'r Yſpryd ac yn y 
Gwirionedd, Yn 'r Yſpryd, hynny yw, trwy Allu 
'r Yipryd, Yn y Gwirjonedd, Lung yw, mewn 
Sylwedd, nid mewn Cyſgodau, Sere moniau, neu 
Ddulliadau, ond mewn Purdeb gyda (ac mewn) 
Bywyd, gan fod wedi a baratoi a'i gyſſuro yn ddu- 
wiol ; Yr hyn ſydd yn dwyn Dyn nid yn unig i 
offrymmu fynu Addeliad Union, ond hefyd i 
Gy mmundeb Cariadus. a Chymdeithas gida Duw, 

er hwn ſydd Yipryd. HERE 
Rhaxv. 5. Ac o's pwylir y peth fel y dylid, 
fe a ymddengus, fod Duw, yn ei holl Eglurhadau, 
o hono ei hun, ddarfod yddo bob amſer ddyfod nes 
nes i'r Rhannau oddifewn i Ddynion, fel y cy rha- 
eddaiet hyd at eu Dealldwriaethau nhwy, ac agorid 
ey Calonau, a rhoddi yddynt eglurach a nes Cyd- 
nabyddiaeth ag ef ei hun'yn 'r Yſpryd; Ac yno y 
mac yn rhaid i Ddyn ymotyn a chae] Gwybodaeth o 
Dauw ya Ddedwyddwech Tragwyddol yddo ef. 
Yo wir y mae pob peth era wnaed yn dangos allan 
Allu a Doethineb Duw, a'i Ddaioni ef hefyc tu ag 
at Ddynol-rhiw; ac am hynny y mae llawer © 
 Ddynion yn cymmell y Greadigacth i Ddiſtawrwydd 
Gwribddadlevwon Didduw : Ond er bod 'r holl 
bethau hynny yn dangos fod Duw, etto Dyn ſy yn 
gvneuthur byn, uwch law pob peth araill, Ef 
yr, 'r Garreg werthfawr o'r Fodrwy, a'r Tlws 
g»goncddulat o'r Ddaiaren gron; i Arferiad 
| rheſwmol 


rheſwmol pa un, Gwaſagaeth, a Bodlonrwydd, 
cyfan oll 8 gael i wncuthur ac yddy Sanct- 
aiddo. Ond Hyfrydweh Duw (trwy 'r bwo y 
gwnaethpwyd Dyn, fe ddywedyd i ni trwy r 
Yſpryd- Glan) ſydd ya R Rhannau trigtannol | 
Ddaiar, gyda Meibion Dynion, Dibar. viii. 31. 
A chyda y rheini ac ſy yn ddr y lliedig yn 'r X ſpr yd, 
Eſay. Ixvi. 1. A pha ham y mae Dyn yn Hytry- 
dwch gantho ef, ond o achos mae Dyd yn unig, 
o'i holl Weithredodd oedd yn debig iddo dy ma r 
cyfeill Perthynaſol ſydd gan Ddyn at Dduw : rhiw 
faint yn nes na cyffredinol; o herwydd o bob Bo- 
dacthau eraill Dyn yn unig a gafodd 'r Anrhydedd o 
tod a'r ei Ddelw et: A thrwy ei Gy ffly biaeth i 
Dduw, fel y gallaf Fi ddywedyd ; daeth ei Berthynas 
gyda Duw a Gwy bodacth o hono ef. Felly y ftordd 
neſſaf a gorau i Ddyn i adnabod Duw, a bod yn 
gydnabyddus ag et, ydyw i getfio ef ynddo ef et 
hun, yn ei Ddelw ; ac fel y mae ef yn carl hynny y 
mae efe yn dyfod i gael ac i adnabod Diw, Ya, 
awr fe allir dywedyd am y Dyn mae De W] Duw' 
mewn Yſlyriaeth dauddyblig. Yn gynta!, Fel y 
mae ef o Natur Anftarwol ; ag yn neffat, ſel y mae 
y Natur hono wedi donio a Godidogrwyddiadau 
hynny yn tychain, a chyfatebol i Gynbwyſi aid 
Creaduriaid, y rhai ſydd wrth Naturiaeth yn An- 
teidrol ac yn Anghytielybol yn ei Greawdwr. 
Ffordd o Eſampl, Doethineb, Cyfiawnder, Tru- 
redd, Sancteiddrwydd, Amynedd, a'r cy ffelyb. 
egis y mae Dyn yn dyfod 1 fod ya Sancteidd, yn 
Gyfiawa yn Drugarag, yn Amyneddgar, Sc. 
Wrth'r Argraph fe ddaw i wybod 'r Hanes gyntaf,. 
ag wrth y Gweithrediad ynddo ef ei hun, fe tydd. 
yn gnabyddus a'r Gweithredwr Sanctaidd. Darlle- 
nydd dymma*r Adanedigacth a'r Creadur Newydd 
r ydym ni yn pwylo arne, ac yn ol y Rheol hon, 'r. Calla 6. 
2 ni yn dywedyd, y dylau Dynion fod yn 
aretyddol, a rhodio yn y Byd hwa wrthi. Dyn tel 
y dywedais I ya awr vn uniawn, ſydd Duudiad- 
F 2 ynghyd 


1 38 3 

ynghyd dau Fyd; ei Gorph ef ſydd o'r Bydd hwn, 
ei Enaid ef o'r Bydd arall. Y Corph ſydd megis 
Teml 'r Enaid, 'r Enaid yn Demi] 'r Gair a'r Gair, 
y Deml Fawr ac Eglurhaad o Dduw. Trwy er 
Corph y mae 'r Enaid yn edrych i'r ag yn canfod y 
Byd hwn, a thrwy 'r Gatr y mae ef yn gweled Duw 
y Byd 'r hwa ſydd yn Ddiddiwedd. Llawer a allid 
1 ddywedyd am y Drefn hon o bethau a'i Rhaigo- 
riaethau perthynaſol, ond *mae yn rhaid I mi fod 
ya Fyrr. 


BE N. VIII. 


RHANN. i. Athrawiaetho Fawn ſodlon rhwydd a 
Chyfiawnhad wedi *Gyfaddef ai oſod 
yn ol Gariau r Scryibur. 

RHANN. 2. Pa Dadefnyddiau nad allwn ei credu mo 
bonynt a pha rai Hdd gamarferiad o 
bonynt. obs 

RHANN. 3. Criſt yn cael ei Gyfoddef yn Aberth ac 
yn Gyſryngwr, - 

RHANN. 4 Cyfiywnhaad Dauddyblig, oddiwrith Euo- 

| grwyda Pechod, ac oddiwrth ei Allu 
a*i Lygredd ef. 
RHANN. 3. Cyngor i'r Darllenydd ar y cwbl, 


GWRTHDD, 1, R bod llawer o bethau da wedi 

eu dywedyd, y modd y mae 
Criſt yn ymddangos ac yn gweithio yn *r Enaid. 
i Ddeffroi, i Tanill ai Gyfnewid ef; etto nid ydych 
yn ymddangos yn ddigon neilltuol ynghylch Mar- 
wolaeth a Dioddefiadau Criſt : Ac 'r ydys vn 
gyffredin wedi Son ag Achwyn arnoch chwi gan eich 
Gwrthnebwyr chwi, nad oes gennych fawr barch1 
Athrawiaeth Jawn fodlonrhwydd Criſt i Dduw 
dros ein Pechodau ni, ac nad ydych yn Credu, Fod 
y Gwaithredol a Dioddefol Ufudd-dod Crilt, pan 
'r oedd ef yn y Byd, y mae 'r untg Syltaen o Gyh- 
awnhaad y Pechadur o flaen Duw. PINT 
RHANN. 1. 


V 

RuAxx. 1. Atteb. Yr Athrawineth 0 Jawn 
fodloarwydd a Chyfiawnhaad, a ddeallwyd yn wir, 
y maent wedd eu ſefydlu mewn Undeb mor dynn, 
tel y mae un yn anghenrhei diol fod ar Gyfer *r Hall, 
abr pech *r ydym' ni yn i ddywedyd am danynt, yw. 
r hyn ſydd yn cyttuno a'rGair etholaidd y Scrythur, 
ac yn 'r rhan fwyaf a'i ymadroddion ni; gan gredu 
bob amſer, mae mewa Pwngciau lle y mae ya. 
cwnu rhyw anhawſdra, bydded hynny oddiwrth 
Dywyllwch Ymadrodd, Camgyfeithiad, neu 'r 
Liwch a gyfododd i fynu trwy Boethder *Scryteny-' 
ddion Partiol, neu Farnwyr Hoccedus, gwell byth. 
yw cadw yn agos at y Teftyn, a chynal Cariad i 
fynu yn y rhann arall. Myfi à lefaraf yn gyntaf 
mewn ffordd o Nagcaad, yr hyn nid ydym nt yn i 
arddel, yr hyn oſgatfydd a roddodd achlyſſur it 
rheini ba rai a fuant fwy byan na chall, ein barnu 
ni yn ddeffygiol yn ein Crediniaeth am Effaethio- 
laeth o Farwolaeth a Dioddefliadau Criſt i, Gyfi- 
awnder : | en 


Mois, 3 | 


Rnanx.'2. Yn 8 nid allwn. Ni Gredu 
fod Criſt yn achos, Ond 'r Effaethiolaeth o Gariad 
Duw, ya ol Tyſtiolaeth y Diſcybl Anwyl Joan, 
Ben, in. 16. Canys felly y carodd Duw y Byd, 
fel y rhoddodd ete ei Unig anedig Fab ir Byd, fel 
na choller pwy byanag a gredo ynddo' cf, ond 
caffael o hono Fywyd Tragywyddol. 2 | 
Yn ail, Nid allwn ni dywedyd, nas galſau Dduw , 
gymmeryd ffordd arall i achub Pechaduriaid, heb 1 
trwy Farwolaeth a Dioddefiadau ei Fab, i fodloni 
Gyfawader ef, neu fod Marwolaeth Criſt a'i 
Diioddefiadau yn gaeth a Bodlonrwydd yſtyfnig 
dros y Farwolaeth Dragwyddol hono a*r Trieni 
nedd yn gyfiawn i Ddyn am Bechod a Throſſedd: 
Am y cytryw Grediniaeth a fyddai yn gwneuthur 
Trugaredd Duw mewn ychydig berthynas tu ag 
Jechydwriaeth 


1 4 

echydwriaeth Dyn; ag yr wir 'r ydym yn rhybell 
230 reh p22 ak bi Ddoethineb ai Alle Anfeidrot 
ef, i farnu yr Rhydd-did neu Anghenchaidrwydd 
ei Achoſion ef. Yn drydydd, Nid allwa ni ddywe- 
dyd mae Jeſu Grift oedd y Pechadur mwyat yo. 
Byd, (o herwydd iddo ef ddwyn ein Pechodau ni 
ar ei Groes, neu o herwydd i fod ef wedi wneud yn 
Bechod droſom ni, 'r hwn nid adnabu Bechod) 
Ymadrodd o yſ-gafnder mawr ac aniogelwch, er 
hyany mae yn cael ei ddweid gan Bregethwyr 

mawrion yn fynych a Phroffeſwyr Crefydd. 
Tn bedwarydd, Nid allwn ni Gredu ddarfod i 
Farwolaeth a Dioddefiadau Criſt felly i fodloni 
Duw, neu gyfiawnhau Dynion, fel y gallent trwy 
hynoy fod yn Cymeradwy gan Dduw : Y maent 
yn wir trwy kynny wedi ei dodi mewn Cyflwr 
addas o fod yn gymeradwy gan Dduw, a trwy 'r 
Ufudd-dod Ffydd a Sancteiddiad *r Yipryd, y maent 
mewn cyfiwr Cymeradwy : Canys nid allwn ni 
dybiad byth fod Dyn wedi ei gyfiawnhau o flaen 
 Duw, tra y bo yn Hunanfarnedig; neu ni all un 
Dyn fod Yngriſt 'r hyn nad yw yn Greadur Ne- 
wydd ; neu fod Duw yn edrych ar Ddynion yn 
amgen nag y maent. Yr ydym ni yn i dybicd e&f 
ngyflwr o Rhytyg ac nia o Jechydwriacth, i alw 
Jeſu, yn Arglwydd, ac nid trwy waith 'r Yſpryd , 
lan. Ta Feiſtr, ac ef etto heb fod yn Feiſtr ar 
eu. Serchiadau hwynt: Yn Jechawdwr, ag nbwy 
heb Gymmeryd eu hachub trwyddo ef oddiwrth. 
eu Pechodau : Yn Brynwr, ac nhwy <tto heb i 
gwared trwyddo ef oddiwrth eu Digllonrwydd. 
Balchder, Cybydd-dod, Anlladrwydd, Olcredd, 
Gwag-anrhydedd, Cyfeillach, a Gogoniant y Byd 
hwn : Ba rai. oedd yn twyllo eu hunain 3 canys ni 
watwarir Duw, 'r hyn a hauo Dynion, hynny a 
rhaid yddynt hwy fedi. Ac er i Griſt tarw droſom, 
etto mae rhaid i ni, trwy Gymmorth ei Ras ct, 
weithio allan ein Jechydwriaeth trwy ofn a dych- 
ryn; Fe! y bu ef Farw dros Bcchod, felly y mae 


Yi) 


( 41 ] 


yn rhaid i ninau Farw i Bechod, neu ni allir dywe- 


dyd am. danom ein bod wedi ein hachub -trwy 
Farwolaeth a Dioddefiadau Crift, neu wedi ein 


cyfiawnhau tan a bod y meradwy gyda 
Dow Mor belle a byn * ordd o Nagezad. 


Yn awr, In- bendant, neu *r peth ei hun, yr hyn 


r ydym ni yn ĩ addef e Cyfiawnhad. 
RRANN. 3. Yr ydym yn Credu mae Jeſu Griſt 
oedd ein Aberth Sanctaidd, Cymmod a jawn am 
Bechod ; ac yddo ef ddwyn ein Hanwireddau ni, 
ag mae trwy ei Glwyfiau et yr jachawyd ni o 
Friwiau a roddodd Adda 1 ni yn ei Gwymp ef; ac 
fel y mae Duw yn gyfiawn'trwy faddau Yr rhai gwir 
Editeirol ar Gredit neu druſt 'r Offrwm Sanctaidd 
hwnnw, a wnaeth Criſt o hono ef ei hun 1 Dduw 
droſom ni; a bod 'r byn a wnaeth ef ag a ddiodde- 
foedd, fodloni, a rhyngu bodd Duw, a'i fod er 
mwyn y Dyn cwympiedig yr hwn a anfodlonaſſai 
Dduw : Ac y mae trwy yddo Offrwmu ei hun 1 
fynu unwaith dros bawb, trwy 'r Yſpryd Trag- 
wyddol, efe a berffeithiodd dros bych y rheini 
(ymhob amſer) y rhai oeddynt wedi eu Sancteiddio, 
y thai ſydd yn rhodio nid yn ol y Cnawd, eithr yn 
ol *r Yſpryd, Rhuf. viii. 1. Deliwch Sulw. 

Reit ANN. 4. Mewn byrr eiritau, y mae Cyfiawn- 
had yn cynawys mewn dwy o Rhannau, neu fod 
iddo Yſtyriaerh dauddyblig, ſef. Cy fia wnhad 
oddiwrth Euogrwydd Pechod, a Chy fia wnhad 
oddiwrth y Gallu a Llygredigaeth Pechod, ac yn 
y vſtyr ymma y mae Cyhawnhad yn rhot i Ddyn 
Diſerbyniad cyflawn ac Eglur o flaen Duw, Ac o 
eiſiau y rhan olaf ymma, y mae cynnifer o Eneidiau 
aꝰi tueddiad i fod yn Grefyddol, y maent yn fynych 
dan Ammheuon, Ofnau ac Anobeith, er hyn oll 
a ddywedo eu Dyſgawdwyr wrthynt am Eithaf a 
Grym y rhan gyntaf o Gyfiawnhad. . Ac y mae yn 
rhy gyffredin Anhappuſrwydd ymhlith Broffeſwyr 
Criſt'nogaeth, i bod nhwy yn dueddoi i orchguddio 
eu Hanutudd-dgd Gweithredol a. Dioddefol eu hu- 

nain 


( 42 1 
pain. gyda Ufudd-dod Gweithredol a Dioddefol 
Criſt. Y rhan, gyntaf o Gyfiawnhad*r ydym ni yn 
anrhydeddus ac yn oſt yngedig yn 1 addef, ſydd yn 
unig er mwyn Marwolaeth a Dioddefiadau Criſt: 
Nid dim ac allon ni i wneuthur, er trwy Weithre- 
doedd yr Yſpryd Glan, ſydd yn abal i ddileu Hen 
Dtyledion, neu ſychu allan Hen Gyfrifon : Gallu 
a Py Effaithiol yr Aberth o Jawufodlonrwydd 
hwnnw ydyw, a'r Ftydd ac Edifeirwch, ſy dd yn ein 
Cyfiawnhau ni oddiwrth y Pechodau a aethant 
heibio: Ac y mae Gallu Yſpryd Criſt yn ein Calo- 
nau ydyw 'r hwn ſydd yn puro ac yn ein gwenuthur 
ni.yn Rn o flaen. Canys hyd nes byddo 
Calon Dyn wedi ei glanhau oddiwrth Bechod, ni 
chymmera Duw byth mo honi, y mae ef yn Ar- 


gyoeddi, yn Ceryddu ac yn Barnu ya euog y rhai 
1ydd yn groeſawi Pechod ynthi, ac am hynny nid 
ellir dywedyd am y cyfriw rhai i bod mewn Cyflwr 
o Gyhawnhaad : Euog-farniad y Chyfiawnhad ſydd 
yn wrthnebol y naill Pr Hall: belly nhwy y rhai 
1ydd yn dal eu hunain mewa Cyllwr o Gy fiawahaad 
trwy Ufudd-dod Gweithredol a Dioddefiadol Criſt, 
tra y bont hwy heb fod yn Ufudd i Yſpryd Crilt 
Jeſu ya Weithredol ac yn Ddioddefiadol, y maent 
dan Hudoliaeth gadarn ac enbeidus, ac am grio 
allan yn erbyn Pechod hwn boddiant y Meddwl, 
nid i ddywedyd Athrawiaeth, y *r ydys yn ein 
Mathru ni, ac yn Gwradwyddo ni megis rhai a 
tyddau yn Gwadu ac yn Ddirmygwyr o Farwola- 
eth a Dioddefadau ein Harglwydd Jeſu Griſt, Ond 
bydedd hyſbys ”r cyfriw rhai i bod nhwy yn wha- 
negu at Ddioddefeint Criſt, ac yn Croc ſhoc lio 
iddynt eu hunain o newydd Fab Duw, ac yn ſathru 
Gwaed y Cyfammod dan eu Traed, y chai ſydd yn 
rhodio dan Broffes o Gyfiawnhaad yn aflan; © 
herwydd ni thyddeiff Duw *r Euog, na chy fiawnhau 
'r Anufudd a'r Anffyddlon. Y mae *r cyfriw rhai 
yn twyllo eu hunain, ac ar y Farn Fawr a'r Ddi- 
weddat eu Mympwy neu eu Bara ni chaiff tod, 

Drewen 


_ 2); 
Dewceh cer Fendigedigion, o herwydd ni ellir dywe- 
dyd hyn wrthynt hwy, Day gwneuthoch Da a Ftydd- 
lon, am nid ellir cyfrif nhwy felly y rhai ſydd yn 
byw ac yn marw mewn Cyflwr Ceryddol a — 
digiol; ond Ewch chwi rhai Melldigedig, Sc. 
Rrann. 3. Pa ham, O fy Narllenydd! Na 
orphwys mo honot dy hun yn gyfan ddigonol ar 
yr hyn a wnaeth Criſt droſot di yn ei Berſon Bendi- 
gedig hebot dithau, Ond pwyſa ymlaen i adnabod 
ei Allu et a' Deyrnas oddifewn i ti, fel y byddo i'r 
Gwr cadarn 'r hwn a gadwodd ormad ar dy Dy di, 
gael ei rhwymo, ac anrheithio ei Ddodrefn ef, a 
diniſtro ei Waith ef, a Pechod gael ei ddiwedd, 
yn ol 1 Joan iii. 8. I byn, Medd y Diſgybl Anwyl 
hwnnw, yr ymddangoſodd Crift, fel y gwnelid pob 
peth yn Newydd: Nefoedd Newydd a Dacar Ne- 
wydd, lle y mae Cyfiawnder yn preſwylio. Fal 
hyn y deiu di i ogoneddu Duw yn dy Gorph ac yn 
dy Xſpryd, ba rai ydyat ei eiddo ef; a byw iddo 
et ac nid i ti dy hun, Dy Gariad, Llawenydd, 
Addoliad, ac Utudd-dod ; dy Fywyd, Ymarwe- 
ddiad, ac Y marteriad zdy Y{tydiad Myfyrdod, a'th 
 DJuwiolder a fyddant Yſprydol : Canvs y Tad a'r 
Mab a wnant eu trigfan gyda thi, a Criſt a eglura 
ei hun 4 ti 3 Canys y mae Dirgeledigaethau yr 
Arglwydd gyda 'r rhai a't hofnant ef: Ac Iriad 
Sanctaidd neu Eneiniad ſydd gan 'r rheini oll, yr 
hwa ſydd yn ei harwain hwy i bob Gwirionedd, ac 
nid oes arnynt eiſiau Dyſgeidiaethau Dynion. Y 
maent hwy o well Dyſg, gan gael eu Hathrawjaethu 
trwy 'r Ymadrodd Dwytol: Nid Gwagſiarad 
noeth, neu Griſt'nogion Traddodiadol, ond Tyſ- 
tion newydd a bywiol: Y rheint y thai a welſant a'i 
Llygaid eu hunain ac a glywlant ai Cluſtian eu 
hunain, ac a deimlaſant Air y Bywyd, a'“ Dwylaw 
eu hunain, yn 'r amryw Weithrediadau o hono, er 
Jechydwriacth eu Heneidiau. Ya bwn y maent ya 
Img farfod, yn hon y maent yn Pregethu, ac yn 
bwn y maent vn Gweddio ac yn Molianu : Gwelwch 
© 'r 


= — o — 1 2 1 
— DSS ——— — — 
* — —— 
1 — > — _ & < 


— — r — — — 


2 2 


14 . 
» 2 / 
3 
* - 
/ : 
1 ** 5 
. . 4,8 
1 1 
17 
3 $ +14 
N. 1 
U . 
1 
N 
'» 5 
i 5 
ö = 
#6 3; 
77 
5 Ws 
* „ 
FT T N 
. 4 
N. 
[ + 1 
b „ 
+ =» £ 
FF 
1 
0 | 
wy 
: * 
1 
© 
: 3% * 
* - 
Ly . 
N Wh -+ 
| By. 
: . 
, . | 
4% 
7 pf Y 
: i N 9 
LI 1 
1 my 
i 
— — 
þ wy i 
Ii 14 6) A 
| 0 
nM! 
- + nh 
F - 
\ ſl 4 , 
\ 1 \ 
: | =. ; 
60 
1 
| [ k 
1 6; 
'F; ©) 
, 
N. 
\ -4 
+$% 1 
9 4 M 
- * 
3 * 
* þ A 1 
i } 
| 1 TP | 
{# «© 
07 4 . 
= B il 
1 
Feen 
" 7.4 } 
„ 
+ 1 2 
it 
KP 
4 
„ 
= 
+ . 44 ” 
. . » 
W 15 45 
+ . 
oy » 
4 4 ad 
1 N * * 
N „ Fe id 2 
n 
7 
! 1 
[1 „* . 
1 * 
* * 
i K \ 
F * 1 
* 
18 * | 
4 
14 
r 
( b 
4 j 
R i 
* 
r U 
{ | 
FR J 
* * 
15. 92 
1 
F * 
- 
1 . 
A + - l 
* = 
© 19 
* 
, 
#17 
+ 7 
0 is 
© 
FT. 12 
18 + 
4 * 
ts 
ö 5 
a 
| 7 
16747 
* 5 
748 
i 1 
1 
MS. 
4 4 
. ; 
v8 
2 $33 
{ 
4 
oO + 
. l 
lf : 7 
. i 
34408 
4 
. 
** 
i . #5 
| 1. | 
it Y 
J 0 
„ | 
+ 


— 


— 2" RA 


— 


S 


— 
— 


bd 5 — — - & — _ þ 
„„ 5 ES 


"+ 


— 0 eee 


. 
— 


[ 44 J 
'r Cyfammod Newydd a gyflawnwyd,. yr Eglwys 
ac Addoliad Criſt 'r Enneiniog Mawr, Duw, a'r 
Enneiniad Mawr Duw, yn ei Sanctaidd, Arch- 
Offeiriadaeth a'i Swyddau yn ei Eglwys! 


* 


hn. — 


„ 


3 E N. E. 


RRANN. 1. Cyfaddefiad i Griſt ai Waith of, yn 
| gy/tal yn ei Waithred a'i Dioddejaint. 
Rnann. 2. Ni ddylau bynny Ddiddymu ein Credini- 
aeth a'n Tyſtiolaeth ni am ei Ymada- 
goſiad ef oadifewn ac yn Hprydol yn 
* Enaid. -N 
RANN. 3. Pa beth yw ein Tyſtiolacth ni vn » 
Golygiad diweddaf : Fel y mae yn 
_ ambeſſibl i fod yn gadwedig trwy Griſt 
hebddom ni, tra y byddom ni yn gwrth- 
nebu ei Wailh ai Alu ef Oddifewn 
i ni. | n 2 
RRHANN. 4. V Gorchwyliaeth y Gras, yn ei Natur 
ac yn ei Helaethrwyad. 
RHANN. 5. Inbellach Cydnabyddiaetb i Farwolaeib 
a Dioddefradau Criſt. 


RANN. 6. Tr Diwead gan ddangos Aurbeſymmol. 


deb ein Gwrthnebwyr ni. 


R ANN. 1. C rhag i neb ddywedyd ein bod 
A. ni yn ein Ymadroddion a Gair 

o ddau ddeall, ac ar Ddameg drot ymaith Ymddan- 
goſiad Criſt yn y Cnawd ; gan feddw] yn unig 
wrth hynny ein Chawd ein hunain; a hynny cyn 
tynyched ac y Soniom am dano ef, 'r ydym ni yn 
meddwl yn unig y Dirgelwch neu Arwyddoccad 
Dirgel o hano et, bydded megis am ei Ddytodiad, 
Genedigaeth, Gwrthiau, Dioddefiadau, Marwola- 
eth, Adgytodiad, Eſgyniad, Cyfryngiad a Barn; 
Vu fi a chwanegwa'at hyn etto, i ymddiiiyn y rhat 
ſydd a tnueddiad da- rhag yddynt dramgwyddo 
trwy 


( 45 |] 


trwy gyfriw Annogiadau, ac i addyſgu a galw yn 
ol'y cytriwirhai ac ſydd dan eu Gallu a'i Rhagfarn 
nhwy, Hynny, yr ydym ni yn i wneuthur, 'r ydym 
ni yn Bendithio Duw, yn Credu ac yn Cyfaddet yn 
Gretyddol i Ogoniant Duw y Tad. Ac i Anrby- 
dedd ei Garedig a'i Anwyl Fab, ddarfod, i Jeſu 
Grift gymmeryd ein. Naturiaeth ni arno, ac 'r 
ydoedd gyffelyb i ni ymhob peth, ond mewn Pe- 
chod : A'i fod ef wedi ei Eni o Fair Forwyn, ac 
Dioddetoedd tan Pontius Pilat, Llywodraethwr o 
Rhufaingin Groeſhoeliwyd, a fu Farw, ac a Gla- 
ddwyd Y meddrod Joſeph o Arimaethea ; a Gofo- 
dodd drachefn y Trydydd Dydd, ac a Dderchafodd 
*r Nefoedd, ac y mae yn eiſtedd ar Ddehaulaw 
Duw, yn:y Gallu a Mawredd ei Dad; yr hwn rhiw 
Ddydd a Farna y Byd trwyddo ef, ſef y Dyn Ben- 
digedig hwanw, Chriſt Jeſu, yn ol eu Gweithre- 
doedd. ö | 
RHann. 2. Ond o herwydd ein bod ni yn 
Credu felly, o nid oes rhaid i ni gredu i'r hyn a 
ddywedodd Criſt, efe 'r hwn ſydd gyda chwi a 
tydd ynoch chwi, Joan xiv. Myfi ynddynt hwy, a 
nhwy ynof fi, Sc. Ben. xvii. Pan y rhyngodd 
bodd i Dduw ddatgyddio ei Fab ynnof fi, Oc. 
Gal, i. X Dirgelwch a fu gyddiedig oddiwrth 
Oeſoedd, vdyw Criſt yn y Cenhedloedd y Gobaith 
y Gogoniant, Cel. i. Oddieithr bod Criſt ynnoch 
chwi, 'r ydych chwi yn Anghymmeradwy? 2 Cor, 
xiii. Neu a rhaid i ni gael yn cytrit ya rhai a fo yn 
ddiwyd yn Gwadu Dytodiad Criſt yn y Cnawd, ar 
Diben Sanctaidd o hono, yn yr holl Rhannu a 
Changhenau o'i Weithredodd a'i Ddioddetaint ef, 
yn unig o herwydd ein bod yn Credu ac yn pwylo 
ar 'r Anghenrhaidrwydd o Gredu, Derbyn ac 
Ufuddhau yddy Ymddangoſiad ef oddifewn ac 
Yiprydol a'r Eglurhaad o hono ef ei hun, trwy ei 
Oleuni, Gras a*t Yipryd Ynghalonau a Chydwy- 
bodau Gwyr a Gwragedd, i Geryddu, Argyhoeddi, 
'Troi a'i Cytnewid nhwy? Hyn 'r ydym yn i farnu 
| | G 2 yn 


P 4 
- - 


ö 
- 
q 
31 


_— 4 
— 
8 


2 2 


— 
PEA . 
& 3 I —— —— —————— 


ä — — — tb Is * FOG = l A. — — 

4 þ- £ _ Y 3 8 — — = . 
7 AIESx  _o ==; Es 
"07 B a — b K 2 3 2 * 

rr * e * n * A 
— > ww -—wha*-- -4 

* —_— 2 > * why ms 5 


2 * 
. * 
— — 
a * 22 
= 1 1 * 
— * 
a X 


— - 6 T, £-% 2 
— + r — 2 
1 — , : 
2 _- 
bs - <4 4% 4x "Ie 
* Ba VP — * 2 "> 
4 — — — — — 


Tk. , t, 


is, 13, 


46 ] 


yu Feſur caled ac aonghyfiawn ; ac ni fynnau ein 


Gwrthnebwyr Poethion a ly mion gael eu drin felly 
gan eraill: Ond i vneuthur fel y dymunent i wneu- 
thur yddynt hwy, nid y ef un gronyn yn rhu 
fynych oi Haricriad a chan nad beth bynnag a 
fyddo ef wrth'eu Proffes nhwy, 15 

RuaNN. 3. Etto 'r ydym ni yn barod jawn i 
fynegu ir hol! Fyd, nas gallwn ni dybied y dychon 
Gwyr a Gwragedd fod yn gadwedig trwy eu Credi- 
niaeth o un ochr heb fad ganthynt Deimlad a Phro- 
faad o'r llall; a hynny ydyw 'r peth 'r ydym ni yn 
i wrthnebn, ac nid ei Egluthaad Bendigedig ef yn y 
Cnawd. Yr ydym ni yn dywedyd iddo ef y pryd 
hynny orchfygu ein Gelyn Cyffredin, ac ynnill y 
Fuddugoliaeth arno ef yn y Maes ar gyhoedd, ac a 
orfoleddodd droſto ef yn ein Naturiaeth ni yr hwn 
a orchfugodd ac a orfoleddodd droſto ef yn ein Tad 
cyntat Adda ai Hilogaeth ef: A hynny mor wired 
a darfod i Griſt i orchfygu ef yn ein Naturiaeth 
ni, yn et Berſon ei hun, felly, trwy ei Ras Duwiol 
ef, wedi i dderbyn ac ufuddhau iddo gennym ni, y 
mae ef yn 1 orchtygu ef ynnom ni: Hynny yw y 
mae ef ya dinoethi'r Gelyn trwy ei Oleuni ef yn 
y Gydwybod, ac yn rhoi gallu Pr Creadur dur y 
yddy mary A et, a't hol} Biccellau Tanllyd ; ac 
yn ddiwethaf, felly i Ymladd *r Ymdrech Dda 
o Ffydd, ac wrth ei orchfygu ef, gymmeryd 
galact ar Fywyd Fragwyddol. 

Rranx. 4. A dymma 'r Gorchwyliaeth y 
Gras, ba un 'r ydym ni yn i fanegu am dano a 
y mddangolodd i bawb, mwy neu Jai gan ddyſgu y 
That hynny ali derbyniant ef, i wadu anuwioldeb a 
chwantau bydol, ac i fyw yn ſobr, yo gy fiawn, ac 
yn dduwiol yn y Byd ſydd 'r awr hon; gan ddiſ- 
gwy! am (yr byn nad all neb arall yn union i wneu- 
thur) y Gobaith gwynfydedig, ac Ymddangoſiad 
gogoneddus „ Duw Mawr, ac Jechawdwr Jeſu 
Griſt, Se. Ac megis oddiwrth Athrawiaethau, 
Profad a Chynbyrfad y Gras ymma 'r ydym yn 
3 | > + So gweinidogacthy 


( 47 } 
gweinidogaethu i eraill, felly holl fwraĩd nin Gweni- 
dogaeth ſydd i droi Meddyliau Pobl at y Gras ymma 
ynathyot eu hunain, fel y delont oll i fynu ac i 
weithio, ſet Ewyllys daionus a chymmeradwy gan 
Dduw, a gweithio allan eu Jechydwriaeth-trwy ofn 
a dychryn, a gwneuthur eu Galwedigaeth Uchel a 
Nefol a'i Etholedigaeth yn Siccr ; yr hyn nad all 
neb arall i wneuthur, pa beth bynnag a fyddo eu 
Proffes nhwy, eu Heglwys a'i Gair da nhwy : Canys 

fel y hauo Dynion hynny a'rhaid yddynt ſedi, a 
Gweſion ydym ni 'r hyn y byddom yn ufuddhau 
yddo. Ail anedigaeth ſydd rhaid i ni adnabod, neu 
nid allwn ni fod n Blant i Dduw, ac Etifeddion o 
Ogoniant Tragwyddol : a chael yn Geni drachefn, 
rhaid i Yfpryd arall ac Egwyddor brefailo, leifeinio, 
tymheru, ac yn llywodraethu ni, heb Yſpryd y 
Byd, nag ein Yſprydoedd Ilygredig ein hunain ; 
ac nid eill hwn fod yn un Yſpryd arall ond 'r hwn a 
drigodd Yngriſt ; oblegid oni bydd i hwanw drigo 
ynnom ni nid allwn ni fod yn un o'i eiddo ef, Rhuf. 
viii. 9. Ar Yipryd hyn ſydd yn dechreu mewn 
Argyhoeddiad, ac yn diweddu mewn Troedigaeth 
a Pharhadz ac y mae y naill yn canlyn y all. 
T roedigaeth ydw *r Dilyniad Argyoeddiadau wedi 
ufuddhau yddynt, a Pharhaad yn Ffrwyth Naturiol 
o Droeadigaeth, ac yn cael eu Gent o Dduw 3 canys 
nid yw y cytriw rhat yn Pechu, o herwydd y mae n. „ 
Had Duw yn trigtanu ynhynt hwy : Ond y cyfriw, 3. 
t rwy Ffyddlondeb, yn parhau hyd y diwedd, a 
chyrrhaeddyd 'r Addewid, ſef By wyd Tragwyddol. 
 RrxAnvN. 5. Ond bydded i'm Darllenydd gym- 
meryd hyn gydag ef, ein bod ni yn cidnabod ddar- 
fodd 1 Grift trwy ei Sanctaidd Weithrediad a'i 
Daioddefaint (oblegid gan ei fod ef yn Fab fe 
ddyſgodd Ufudd-dod) fe gyrrhaeddodd Drugaredd 
Ban Dduw ei Dad dros Ddynol-ryw, a bod gan ei 

Jiudd-dod et Ffrydiad i mewn at ein Jechydwriaeth 
ni, trwy holl Rhannau a Changhennau o honi, 
gwedyn trwy hynny ddyfod yn Goncwerwr, ac a 
ä | Gaethiwodd 


148 

Gaethiwodd Gathiwed, ac a gyrrhaeddodd Roddion i 
Ddydion, gyda amtyw o Addewidion mawrion a 
gwerthlawr, fel y gallem trwy hynny fod yn gy- 
tranogion o'r. Duwiol Anian, wedi (yn gyntat) 
ddiange oddiwrth y Llygredigaeth ſydd'yw y 'Byd, 
trwy Drachwant, Vr ydwyt fi yn dywedyd ein 
bod ni ya credu ac yn Cytaddef mae Ufudd-dod 
Gweithredol a Dioddefiadol Criſt” Jeſu ſydd yn 
gwneuthur-ein Jechydwriaeth ni trwodd, yn gyſtal 
oddiwrth Allu a —— Pechod, fel ac 
oddiwrth 'r Evogrwydd, Gan ei fod ef yn Gonc- 
werwr gyſtal ac yn Aberth, a'r ddau trwy Ddio- 
ddef: Etto y rhai ſydd yn gwrthod ei Rhodd 
Dduwiol; ef, a gyrrhaeddwyd felly (a'r hon a Ro- 
ddodd ef yddynt hwy, trwy er — i weled eu 
Pechod a'r drygioni o hono, ac i edifarhau a throi 
ymaith oddiwrtho, a pheidio gwacuthur felly ddim 
mwy ; ac 1ddiſgwyl wrth Dduw am nerth beuny- 
ddiol i wrth ſefyil y Piccellau Tanllyd y Gelyn, ac 
i fod yn Gyſſurus trwy 'r Ufudd-dod Ftydd yn ac 
i'r Gras Duwiol hyn am Fab Duw) nid yw y 
cylryw rhai yn bodloni Duw, na gwir gredu yn 
Nuw; ac nid ydynt mewn cyflwr o wir Griſt'no- 
gaeth a Jechydwriaeth. Wraig, ebe Criſt, wrth y 
Wraig o Samaria, ar lann Y Ftynnon, ped adwaenit 
ti ddawn Duw, a phwy yw*r bwn ſydd yn dywedyd 
wrehyt, Sc. nid yw ͤ Pobl yn adnabod Criſt, a 
Du, 'r hwn o'i adnabod ſydd Fywyd Tragwyddol, 
Joan 17. o herwydd y maent yn Anadnabyddus 0 
Ddawn Duw, ſet. Mefur o Ytpryd Duw *r hwn a 
roddwyd i bob un er lleſhad, 1 Cor. xii. 7. yr 
hyn ſydd yn datguddio Criſt a Duw br Enaid. Ben. 
2, nid all Cig a gwaed wneuthur hyn, nid all 
Rhydychen a Chamrids waeuthur hyn, nid all 
Tafodau a Philoſophyddiaeth wneuthur mo hono, 
oblegid hwynt hwy trwy Ddoethineb nid adwaenant 
Dduw, pe buaſſau 'r pethau hyn yddynt yn Ddoe- 
thineb, Yr oeddy nat hwy yn gry fon, yn day ſaion 
ac va gywraint ynthynt hwy; ond och, yr ocddynt 
wed 


hae 1 
wedi cymylu', a chwyddo i fynu, ac wedi taflu 
ymhellach oddiwrrh *r Wybedaeth tutewn ac Achu- 
bol o Dduw, o herwydd eu bod nhwy ya edrych 
am dano yn y pethau hynny, ac a dybiaſſant y 
caent hwy Dduw yno. Ond peth arall yw, Agoriad 
Dafydd, 'r bwa ſydd yn agoryd, ac nid yw,neb ya 
cau, ac yn cau ac nid y neb yn agoryd; a'r 
Allwedd hon ſydd gan bawb ac tydd yn: derbya 
Dawn Duw yn eu Calonau, ac y mae yn agoryd 
yddynt hwy 'r Wydodaeth o Dduw ac o honynt eu 
hunain, ac yn rhoddi yddynt hwy gwbl Olwg, Blas 
a Barn arall am bethau tu hynt yddy Dygiad i fynu 
neu Wybodaeth Draddodjadol, y dyſgwyd nhwy 
ynddi. Dymma ddechreuad Creaduriacth Newydd 
Duw, ac tel kyn 'r ydym ni- yn dyfod i fod yn 
Greaduriaid Newyddion, Ac 'r ydym ni yn hu i 
fanegu nad oes un fford arall heblaw hon, trwy ba 
un y dychon Pobl ddyfod at Ghriſt, neu i fod 
yn wir Griſlnogion, neu i dderbyn res ac ſy dd 
yn dytod oddiwrth Farwolaeth a Diodde fiadau 'r 
Arglwydd Jeſu Griſt, Pa ham yr ydym ni ya 
dywedyd, ac ar Awdurdod da, ſef o'n Profiad ein 


hunain, yn gyſtal a hynny o'r Scrythurau y Gwiri- | 


onedd, ni thyccia Criſt fod yn Aberch Achubol 
yddynt hwy, y rhai ſydd yn i wrthod et yn Eſampl 
yddynt. Hwyat hwy y rhaiſydd yn gwrthnebu 
r Ddawn, y maent yn gwadu 'r Rhoddwr. Yn 
lle gwadu cu hunain er mwyn 'r Rhoddwr. O na 
bae Pobl yn ddoethion, ac nad yſtyrient eu Diwedd, 
ar pethau ſydd yn gweithio at eu Heddwch nhwy ! 
Pam y dertydd am danynt mewn gwag obaith am 
Fywyd, tra bytho Marwolaeth yn KRheoli? Am 
fyw gyda Duw, y rhai nad ynt yn byw yddo ef, 
nag yn rhodio gydag ef? Deffro di 'r hyn wyt yn 
cylgu yn dy Bechod, neu ar y gorau, ya. dy Hu- 
nan gy ſiawader! Defiro Meddaf, a Chriſt a roddiff 
i ti kywyd! Ganys et ydyw 'r Arglwydd 0's Ne- 
ſoedd, 'r Yſpryd ſydd ya Bywhau, r bwa ſydd yn 
by whau ni, trwy ei Yipryd, 0's ny ni na ene | 
ER, 


, — 


1 
ö 


A 
+. 
F 
n 
+ 9 
4 
d] fn 
19? * 
* 
7 7 
. * 
I. 
1 ' 
77 
; 
b whe 
+4 a 
Y 
s 8 
* 
1 
4 
q 
1 
f "1 
"7 
TT gi 
* 
*. 
* 
1 
* 4 
= 
* * 
1 
7 | 
i 
wal. 
. 
5 
* 
1 
1. 
e 


Mt 
0] 
Fi 
U 
i 
" 
C 
U 
- 


= . 


— * 


* 2 - j => 2 2 p 47 
PE — — x = a g pt p— 
. — . Run —— — 
A «r — - 
ö + — <> __hedgnth r 
— r ˙̃˙ w ꝗ ͥ4!— ˙ SPREE. 221 — L — > 


Prog 


g - & Þ * | 
ef ai ddiffodd ef trwy ein Hanufudd:dod ni, ond 
ei dderbyn, ei garu ac ufuddhau iddo yn ei holl 


 Arweiniadau Sanctaidd ai Ddyſgedigaethau ef. 


Rbuf. viii. 14, 15. Pr Yſpryd Sanctaidd hwn 'r 
wyf fi 'n gorchymmyn fy Narllenydd, fel y gallo 
ef weled yn well pa le y mae ef, ac hefyd ddyfod Pr 
gwir Grediniaeth gr Bydd oddiwrth Weithrediadau 
a Dioddefiadau ein Hanwyl Arglwydd Bendigedig 
a'n Hachubwr Jeſu Griſt, 'r hwn ſydd yn achub 
oddiwrth Allu a Llygredigaeth gyſtal ac oddiwrth 
Euogrwydd Pechod, Yr rheini oll ac ſydd yn cly- 
wed ef yn curo, ac yn agoryd *r Drws eu Calonau 
iddo ef, fel y delo ef i mewn a gweithio gwir a 
chwbl Ddiwygiad ynthynt a throſtynt hwy : Ac 
felly y Daioni, Rhinwedd a' r Nerth o'i Weithredia- 
dau a'i Ddioddefiadau hebddom ni, a ddaw i fod yn 
fywyiol yn effaithiol yn cael i gyſſylltu a'i deimlo, 
a Chymdeithas gyda Chriſt yn ei Farwolaeth ef a' i 
Ddioddefiadau i gael eu hadnabod, yn ol Athraw- 
iaeth 'r Apoltol ; Phil. iii. pa rhai (rheini ac ſydd 
yn byw yn yr hyn a wnaeth iddo ef ddioddef,) ni 
wyddant, er eu bod yn proffeſu ev bod yn gadwe- 
dig trwy ei Farwolacth a*i Ddioddefiadau ef. Lawer 
ragor a allaſau gat] i Ddywedyd tel yn yr achos 
ymma, ond rhaid i mi fod yn tyrr, 

RHAnN. 6. I ddiweddu y Bennod hon, nid yw 
ry fedd gennym ein bod ni yn cael ein camgymme- 
ryd, a'n camddeonglyd a chamoſod allan, yn 'r 
hyn 'r ydym yn 1 gredu ac yn i wneuthur tu ag at 
Jechydwriacth, yn gymaint a'n Gwell ni gael 'r un 
rriniaeth yn 'r Amleroedd Gynt. Nag yd yn wir 
yn unig ynghylch Athrawiaethau o Grefydd ; 
Oblegid fe gatode ein Harferiad mewn Addoliad a 
Dyſgeidiaeth 'r unrhyw Duilyniad, Ond dymma 'r 
peth 'r wyt fi yn daer dileiſytu, pa hy ſder bynnag y 
gwelo Pobl yn dda wneuthur a ny ni, na fydded 
yddynt dwyllo eu hurain ymhethau mawrion o 
ary ee eu hunain : Tra bont yn tybied eu 

od yn addef y cytan i Grift, na caffer hwynt yn 
cat! 


* Ld 1 „ — 3 N * 


| 
ö 
1 
1 
| 


TI 52 ] 

cae] ei gwadu gan Griſt yn. y Dyed diweddaf. 
Darllen y 7 fed o Matthew: Y mac ef tr hyn ſydd 
yn gwrando Criſt, y -Gair mawr Duw, ac yn 

gwneuthur *r hyn y 'mae ef yn i orchymmyn, a 
trwy ei Eſampl Bendigedig yn i Aorbegu, Addei 

liadwr Doeth yw bwonw, *r hwn a ſyltaenodd ei 
Dy yn dda, ac a*i hadeiliadodd a Moddion da, a 
Thy pa un a ſaif a'r yſgydfa ddiwerhat a'r Farn. 
Am y cyfriw achos *r 6, ya blaen yn fynychy 
yn gyfagos ac yn daer gida Phobl i Yſtyriaid, na 
Idacth Criſt iw gwaredy nhwy yn, ond oddiwrth 
eu Pechodau; a bod 'r rhai ac ſydd yn ty bied eu 
rhyddhau a'i gallwng yn rhydd eu hunain oddiwrth 
ei Jau ef a'i Faich, ei Groes ef a'i Eſampl, a ſicerhau 
eu hunain, a Gweneithio fod Criſt wedi gwneuthur 
Y cyfan droſtynt hwy (pan y gwnaeth ef ychydig 
neu ddim ynthynt hwy, nag yddynt ymadel a dim 
er mwyn ei gariad ef) yn ddiweddaf oll a ddeffroiff 
mewn dychryn ofnadwy, wrth twn 'r Udgorn 
diweddat, ac wrth Farn drift ac anychweladwy 
ymma, Ewch ymmaith oddiwrthyf chychwi holl 
Weithredwyr Anwiredd, Nid adwaen i chwi: Yr 
hyn Ddiwedd dychrallyd bydded i bawb i ochelyd 
mewn pryd, trwy wrando a'r Lais Doethineb, a 
dyenweled wrthei Hargyhoeddiad hi, jel 'r arweinio 
Ii nhwy 'n Ffyrdd Cy hawnder, ynghanol Llwy brau 
Barn, tel y delo eu Heneidau 1 ctifeddu Sy lwedd ; 
ict Cyfoeth parhaus a Chyfiawader yn Nheyrnas y 
Tad, Byd heb Ddiwedd. 4s | 


H. . 


1 5 J 


* 


B E N. X. 


RHANN. 1. Am wir Addoliad Duw ymba beth 5 
| mae yn ſefyll. 

Rnann. 2, Am y gwir Weinidegaeth, ei bod truy 
ſprydoliaeth. 


RHAAN. 3. YT mae r Scrythur yn eglur yn 'r Acbos 


| hynny. 
 RHANN. 4. Gweinidogion Criſt, Gwir Dyſtion, y 
maent yn dywedyd r byn a wyddant, 
nid trwy Soniad. 
RHAnN. 5. Gweinidogion Criſt maent hwy yn guwi- 
rio, eu bod yn Pregethu yn rhad, un 
i Nodau nbioy ydyw, 


RNMANN. 1 EL y gweithredodd 'r Arglwydd 
yn Effeithiol, trwy ei Dduwiol 

Ras, Ynghalonau y Bobl ymma felly trwy hynny 
fe dygodd hwynt i Addoliad Duwiol a Gweinido- 
gaeth; i Eiriau Criſt nhwy a ddaethant i wneid 
Profiad, ſef. Yſpryd ydoedd Duw, ac mynnau ef 
am hynny gael ei Addoli mewn Yſpryd, ac mewn 
Gwirionedd ac y mae cyfryw Addolwyr y mae 'r 
Tad yn eu a0 'w addoli et. Canys, gan ym- 
ddaroftwng i Argyhoeddiadau 'r Yſpryd ynthynt 
eu hunain, yn eu trefn beunyddiol o'i bywioliaeth, 
trwy 'r hyn dyſgid hwynt i ochelyd yr hyn a eg 
lurhawyd yddynt hwy fod yn ddrwg, ac 1 wneuthur 
'r hyn oedd dda, hwynt hwy, yn eu Cidgynhylliad 
ynghyd, a eiſteddent i lawr, ac a ddyſgwylient am 
Baratoad 'r Yſpryd Glan hwn, yo gyſtal i roi golwg 
yddynt a'r eu Yſtadau a'i Cyflwrau o flaen 'r Ar- 
glwydd, ac Pw addoli ef yn g mmeradwy ; ac fe! 
r otddynt hwy yo deimladwy o Eiſiau, neu Fyrdra, 
neu Wendidau, felly yn Nirgellwch eu Calonnau 
eu hunain; Gweddi a dderchafa i ſynu at Dduw, 
rwWy 


1 53 ] _ 
trwy Jeſu Grift, i'w cynnhorthwyo, cynnal a'i 
Nee hwynt: Ond ni Feiddient ddefrro ey Han- 
wylyd cyn ei amſer ei hun; neu neſſau at Orſedd- 
| tainge y Brenin y Gogoniant, hyd oni ddaliau ef 
allan ei Deyrnwialen, neu gymmeryd gofal pa beth 
a ddywedant, neu yn ol Geiriau a Ffurfiau wedi eu 
rhag fyfurio ganthyat eu hunain neu Ddynion eraill, 
canys hynny a fyddai yn Aberthu Tan dieithr ; 1 
weddio, eithr nid trwy *r Yſpryd ; i ofyn, ond nid 
yn 'r Enw, hynny yw, Yngallu r Arglwydd Jeſu 
Griſt, 'r hwn a weddiod yn gyſtal ac y llyfarod megis 
un ac Awdurdod gantho, hynny yw, Gallu a 
Nerth Dwyfol a Crytder i gyrrhaedd ac i drywannu 
hyd y Nefoedd, ba un y mae ef yn i roddi i bawbac 
ſydd yn ufuddhau yddy Oleuni ef, ei Ras a'i Yipryd, 
yn eu Diſgwyliadau cy hoeddus arno et, Felly Eg- 
wyddorion y Bobl hyn yw, fod yn rhaid 1 Dan 
ddyfod o'r Nef; Bywyd a Gallu oddiwrth Dduw 
i nerthu 'r Enaid i dywallt allan ei hun yn gymme- 
radwy ger ei fron ef. A phan gyffyrddo Marworyn 
oddi ar ei Allor Sanctaidd an Gwefuſau ni, yna 
gallwn ni Weddio a'i Foli ef fel ac y dylem. Ac 
dymma fel y mae ein Egwyddor ni, a hynny yn ol 
r' Scrythur, felly y mae, Bendigedig a fytho Duw, 
ein Profiad a'n Hymarferiad: Ac am hynny 'r 
ydym ni wedi neilltuo oddiwrth Addoliadau Dynion, 
dan eu hamryw Ffurfiau nhwy, o herwydd nad 
ydynt yn 1 ſylfaenu ef yn Gweithrediad, Cynherfiad 
a Chyanhorthwy Yſpryd Criſt, ond Gofodiad, Dy- 
chymmig a Ffurſiad Dyn, yn gyftal mewn Defnydd, 
Gairiau ac Amſer, Nid ydym ni yn neilltuo yn ein 
Ewyllyſau ein hunain, ac ni feiddiwn ni gydſynio yn 
erbyn ei Ewyllys ef, 'r hwn a'r galwodd ni, ac a'n 
dygodd ni 'w Addoliad Yſprydol et ei hun; mewn 
Utudd-dod i'r hwn 'r ydym ni 'r hyn 'r ydym ni, 
yn ein Ditho'iad oddi with 'r amryw Ffyrdd o Ad- 
doliad yn y Byd. | 
RRANN. 2, Ac fel y mae ein Addoliad ni yn 
ſctyll Yogweithrediad 'r TIpryd a'r GWitionedd yn 
2 cim 


* * - - _ 
S 4 - — _ 
—— — + _—_— P 
— Ir 
"= Ix ER - * E 


Gl - 
=== - _— "20> 3 
. 1... ² m ans es ey vr 


A 


r 
* 
2 


Owens www — ↄ ꝗ — 


ein Rhannau oddife vn, megis y traethwyd o'r blaen; 
telly. y mae ein Gweinidogaeth ni. Canys tel 'r 
dedd Tyſtiolaethau Sanctaidd Weiſion Duw Gynt, 
oddiwyrth Weithrediad ei Yſpryd. Bendigedig ef. 
telly y mae yo rhaid i'r rbeini o'i Weiſion ef fod 
ymhob Oes, a'r hyn nad yw Yipryd. Criſt gantho 
yn Darddiad ac yn Blaguro, o Dyn y mae, ac nid 
o Griſt, Y mae Gwcinidogion Cr iſt'nogaidd i 
wein idogaethu 'r peth y maent yn i dderbyn: Dym- 
ma *r Scrythur 3 yn awr 'r hyn beth 'r ydym m yn 
i dderbyn, nid ein eiddo ni yw, lai o ciddo Dyn 
arall, onid eiddo *r Arglwydd yw : Felly nid ydym 
ni yn unig ddim yn Lledratta oddiar ein Cymydo- 
gion. ond nid ydym ni yn Studio a llefaru ein 
gairiau ein hunain. Os nid ydym ni i Studio neu 
tylurio pa beth yr ydym ni iddy ddywedyd o flaen 
Liywiawdwyr troſtom ein hunain, Hai 'r ydym ni 
yn Studio pa beth 'r ydym iddy ddywedyd dros ac 
oddiwrth Dduw i'r Bobl. Yr ydym ni 1 welnido- 
gaerhu megis Oraclau Duw ; Os felly, yna y mae 
yn rhaid i ni dderbyn oddiwrth Griſt, Oracle Mawr 
Duw, neu Gair Mawr Duw, y Peth 'r ydym ni 
rw weinidogathu, Ac os ydym ni i weinidogacthu 
y peth 'r ydym yn i dderbyo, yra nid 'r hyn 'r 
ydym yn i Studio, Cafglu a churo allan o'n Mhe- 
nyddiau ein hunain, canys nid yw hynny o Feddwl 
Chriſt, ond ein Dychymmygion ein hunain, ac ni 
Ila hyn ddim i'r Bobl, F 3's 
Ruxxx. 3. -Yr oedd hyn yn cael ei anrhagu ir 
Corinthiaid gan 'r Apoſto] Paal, 1 Cer. 14. y dylai 
nhwy lefaru fel 'r oeddynt yn cael eu cynhyrtu, neu 
tel 'r oedd un peth yn cael i ddatguddio yddynt 
bwy, trwy 'r Yſpryd, er Adeiliadacth 'r Eglwys; 
canys ebe cf, chwi a ellweh oll Brophwydo ; hynny 
pw, chwl ellwch oll Bregethu er Adeiliadaeth, fel 
y mae un peth yn cael ci ddatguddio i chwi, er 
mwyn Daioni 1 craill, ac fel y mae 'r Yſpryd yn 
rhoddi Ymadrodd, Ac os 'r Y{prvd a rhaid roi i 
Weinidogion Criſt eu Hymadiod i, yna y rheini y 
that 


. 1 } 
rhai ſydd yn eiddo ef, y maent yn ofalus na lefaront 
ddim yn ei Enw et ir Bobl, heb ei Yſpryd ef; a 
thrwy Ddilyniad da, y rhai ſydd yn cymmeryd y 
blaen ar 't Arweinydd cywir, ac yn adrodd galriau 
heb Wybodaeth o Feddwl 'r Yſpryd, nid ydynt 
ddim Gweinidogion Criſt: Y Cytriw yn ddiammau 
ſydd yn rhedeg ac ni ddanfonodd Duw hwynt, ac 
ni allant wneuchur lleſhad Fr Bobl. Ac yn wir, 
pa fodd y gallant hwy, pan y mae yn ammhoſſibl i 
Ddyn ei hun, gida ei holl 1wyddau, Celfyddydau 
a*r hyn a allo Hercyd, allu troi Pobl o Dywyllwch 
i Oleuni, ac o feddiant Satan at Dduw, 'r hyn ydyw 
Jawn Ddiben a Gwaith Gweinidogaeth 'r Efengyl: 
Y mae ya rhaid ei bod nhwy yn Ddynion wedi eu 
Hyſprydoli; Dynion wedi cael eu Dawnio gan 
Diuw, wedi eu dyſgu a't llenwi gan ei Yſpryd 
Netol ef, fel y gallant gael eu Cymmwyſo i Waith | 
mor fawr, gymmaint oddifewn, ac mor Vſprydol. 
RHANN. 4. Y mae Gweinidogion: | Criſt yn 
Dyſtion yddo ef, a pharch y Witnes yw, tod ef 
wedi clywed, gweled neu deimlo: Ac fel hyn y 
mae y Diſgybl Anwyl yn goſod 'r Gwirionedd ac 
Awdurdod eu Danfoniad a'i Gweinidogaeth hwy ;z 1, 3. 
Yr hya a glywſom, 'r hyn a welſom a'n Llygaid, 
T:hyn a edrychaſom arno, ac a deimlodd ein 
dwylaw, hynny 'r ydym ni yn i fynegi i chwi, fel y 
bytho eich Cymdeichas chwi gyda ni, a'n Cymdei- 
thas ni ya wir jydd gyda 'r Tad, a chyd ai Fab ef 
Jeſu Grilt, Os ydyw Gweinidogion Criſt yn Dyſtion 
iddo ef, meddaf, V mae yn rhaid ydcynt wybod pa 
beth y maent. yn 1 lefaru ; hynny yw, y mae yn 
rhaid eu bod nhwy wedi profi, a chwedi myned trwy 
Yitadau a'r Cyflyrau hynoy, y maent yn i Bregethu 
am dano, ac ya gwybod yn Gynnefinol y Gwirioned- 
dau hynny y macnt hwy yn ifynegu am danynt Yr 
Bobl, neu ni ddeuant hwy i mewn trwy 'r Drws, 
ond dros y.. Mur, Lladron ydynt ac Yſpeilwyr 
ydynt. Efe 'r hwn y mae Agoriad Dafydd gantho 
ty dd yn dy tod i mewa ttwy 'r Drws, Criſt Jeſo, ac 
i | Y 


— 


( 56 ] 
y mae gantho ei Ddanfoniad a Dcrbyniad-cymmerad- 
wy. oddiwrtho et, wedi ei eneinio ganddo ef, 'r 
unig Archoffeiriad o Orchwyliaeth *r Efengyl. Efe 
yw *r hwn ſydd yn anadlu; ac yn gofod ei ddwylaw 
ar ei Weinidogion ei hun, ef ſydd yn i heneinio 
hwynt, ac yn Hanw drychafn eu Lleſtri nhwy, ac yo 
adnewyddu eu Corn nhwy, ac Olew , fel y gallont 
i gael ef o newydd ac o newydd, at bob Achosa 
Gwaſanaeth y bydd ef yn eu galw nhwy yddo, ac 
yn eu rhwymo nhwy yotho. | 
RHANN. 5. Nid ydyw hyn ddim o'r cyfan oll, 
ond fel y maent hwy yn Derbyn yn rhad, y maent 
yn Rhoddi yn rhad : Nid ydynt hwy yn Dyſcu am 
Gyflog. Dewinio am Arian, na Phregethu am Rod- 
dion neu Wobrau. Yr oedd Gorchymmyn Santtaidd 
Criſt 'w Wenidogion ef j roddi yn rhad, a hynny yw 
ein Harfer ni. Ac yn wir nid allwn ni ond rhyteddu 
fod hyn yn cael i wneud yn Fai, ac na byddyd yn 
gweled fod Pregethu am Gyflog yn un; i e yn Nod 
y Gau Brophwydi, pan oeddyd mor fynych ac 
mewn meſur mawr yh crio allan arnynt, trwy 'r 
Gwir Brophwydi, Duw yn 'r amferodd gynt. Ni 
iynn n i ddim bod yn Anghariacus, Ond dymmuno 
r Euog i Gofio, pwy oedd 'r hwn a gynnigodd 
Arian iw wneuthur yn Weinidog, ac i ba arfaeth 'r 
oedd ef; os nid i ynnill Arian ac i wneud Celfyddyd 
neu Fywioliaeth arno; a pha atteb a gyfartu ag ef 
gan 'r A poſtol Petr, Act. viii. 18, 19, 20. Yr 
Arglwydd a Gyffwrddo a Chalonau 'r rheini ſydd yn 
rhoddi Arian 'w gwneuthur yn Weinidogion mewn 
trefn i fyw wrth eu Pregethiad fel y delont i weled 
pa ſyltaen y maent yn aCciladu arni, ac i edifarhay, 
a throi at 'r Arglwydd, fely y gallont gael Truga- 
redd, a dyfod i tod yn Dyſtion bywiol o'i Allu et ai 
Ddaioni ef yn ev Heneidiau eu hunain; fel y gallent 
gael eu nerthu i ddywedyd wrth eraill 'r hyn a wnaeth 
Duw droſtynt hwy, 'r hyn ydyw Gwreiddyn a lylfacn 
y gwir Weinidogaeth 3 a dymma 'r Weinidogaeth ; 
y mae Duw yn ei Bendithio, My fi allwn ddywedyd 
llawer 


'& h 

lawer at 't Yſtyr ymma, ond bydded ic hyn a ddy- 
wedpwyd fod yn ddigonoi ar 'r amſer hyn, yo. 
unig nid allaf Fi lai na dal ſylw, le y byddo un 
Grefydd a Phrofedigacth gref i Elw i arwain Dynion 
i mewn i fod yn Weinidogion, y mae Perigl mawr, 
eu bod yn rhedeg yn twy cyflym Ur Galwadigaeth 

hwnnw, nag iw weddus i wir Weinidog 'r Efengyl. 
RHANN. 6, Gwrth. Ond ydyw Gwenidogacth 
ac Addoliad o'r fath ymma yn tued yn i wocuthur, 
Pobl yn ddiofal, a Balchder Yſprydol mewa eraill, 
oni ddichon hynny roddi achly ſſur i Ddrwg maur 

ac Anghretydd ? | 
Atteb. Nid mewn un modd ; Canys pan y mae 
Pobl o Oedran, Y waent hwy, o Gy Hawnder, ya 
diſgwyl am eu Etifeddiaethau; a Diben ?c holl Eiriau 
ydyw dwyn Pobl at y Gair Mawr, ac yna y mae 
Addewid Duw yn cael i Gyflawni hwynt oll a ddiſger 
geni fi, Eſay, liv. 13, 14. Or liciat hyd y mwy- 
af o honynt, ac mewn Cy fiawnder (ar-tolwg dal 
ſylw ar hynny) y Siccrheir hw; at, a mawr a fydd eu 
Heddwch heynt. At hyn, o'r Prophwyd Efan- 


gylaidd, y mae r Diſcypl Anwyl yn cytruno, ar 
dyn ſydd yn Arteb lawn fr Gwrrhddadl ; Y pethau . 25" 


hyn a *Scrifenais attoch ynghylch y rhai ſy ya eich 
hudo + Ond y mae r W IS dderbynialoch 
ganddo ef, yn aros ynnoch chwi, ac nid ots arnoch 
eifiau dyſgu o neb chwi, eithr fel mae 't un Enneini- 
ad yn eich dyſgu chwi, am bob peth a Gwir yw, ac 
nid yw Gelwydd : Ac megis ich dyſgodd chwi, 'r 
arhoſwch ynddo. Ynl*r byn y mae Tri pheth Pw. 
yſtyriad. Yn gyntat, Yddo et Scrifennu ci Epiſtol 
ar Achos tra- rhagorol, ſef. I rhagflaenu eu Twyll 
hwynt. Ya ai, I fod ef ya cadarnhau bod nes 
Gweinidog ac uch nag ef ei hun, ſef. Yr Enneiniad 
neu 'r Gras a dderbyniaſent 3 a hynny nid yn unig 
yn y Cy! yngdra ncilituvl hwanw, ond ymhob Acho- 
fon a ti ddau i gytartod a hwynt. Yn drydydd, 
A phe taenr hay ond «ymmeryd gotal yddy ei 
Ddyigeic aeth ef, ni fyddai rhaid iddynt wreh G ,- 

 farwyddiadau 


* 


— om. 
2 - Pp; aus 


5 
* 


= : — P 
= >% — — - 


- 2 
— 
= 


wy 


8 
7 
1 
i 
* 
7 } 
_ s 
FE 
"v4 
U 
* 
1 
| 
| 
4 
| 


== 


—— — 


- — 
> oo 4. 


— 


- ith 1 


2 — 
. 4 — 1 
. > = 
1 ** * 


4+ 2 
= © 
— - 


7 2 
24447 — = 


4 — 
— 


— 


2 


—— 
— 
— 1 


E a 
l VI IzzZIba 
— 


_w _ i - * 2 0 
11 . N 
_ — — 2 1 * 22 1 
: = by : 2 — 
3 2 k * 
. x — 
* — 2 > — 7 
— REA + 
— — _— 3 2 


f 
farwyddiadau D 5 * . Hudoliaethau ef 
ladau u, nag ofn! ei Hudollacthan ef. 
Of han lleiaf o 7 Woaidogaeth o'r hon nad 7 
yn dyfod oddiwrth Allu*r Enneiniad: Er fy mod i 
yn hyrtrach yn cymmeryd 'r Apoſtol yn ir Yſtyr 
uchaf o'r Gairiau, 1 70%. iv. 9. Modd hyn he- 
tyd y mae *r Apoſtol Paul at y Theſſaloniaid. Ond 
am Frawdgarwceh, nid rhaid i chwi *Scritennu 6 
Honof fi attoch': Canys 'r ydych chwi eich hunain 
wedi eich Dyſgu gan Dduw i Garu ei gilydd. Ond 
cynnhorthwyadau ſydd fuddiol, a Bendith mawr, 
os oddiwrth Dduw y mae, y cyfriw gynnhorthwy 
. ydoedd Joan Fedyddiwr ; ond cofiwch ei fod ef 
yn dangos pawb at Griſt, Joan i. 26. Wele Oen 
Duw! Myfi ydwyt yn eich Bedyddio, chwi a 
Dwtr, eithr ef a'ch Bedyddia chwi a'r Yipryd 
Glan ac a Than, Ac felly y mae y Gwir Weinido- 
gaeth yn gwneuthur, A thra bytho Pobl yn gwnaw- 
dol, a than gyfriw Ddiffyg, trwy 'r Gcſodiad 
rhwag Pechod a Satan, fe ryngodd bodd Duw i 
ddanfon allan ei Weiſion y rhai Oleuwyd oddifewn 
i ddeffroi a't trot hwyat oddiwrth y Tywyllwch Yr 
Goleuni ynthynt eu hunain, fel, rrwy Ufuddhau 
- yddo, y delont i fod yn Blant 'r Goleuni, Jaun x11. 
36. A bod ganthyar Gymdeithas a't Gilydd ynddo 
ef, ac Etifeddiaeth, yn y diwedd, gyda 'r Saint yn 
y Goleuni yn dragywydd. Ac fel y mae y Ffordd 
a gymmerodd Duw i Alw a chaſglu Pobl, telly y 
mae 'r Weinidogaeth Fywiol a Sanctaidd o leſhad 
ma vr, i Wilicd troſti, ac i Adeiliadu y rhai gwan 
ac annichellgar. Ond drachetn 'r ydwyt yn dywe- 
dyd mwy Odditewn, a lai Odiallan, Pa fwyaf delo 
Pobl gael eu dyſgu yn Ddioed gan Dduw, trwy 
Oleuni ei Air a'i Yſpryd ef yn cu Calonau nhwy, 
lai anghenrhaidrwydd o foddion oddiallan, Darllen 
yr hyn ſydd cae] ei ddall allan gan bawb i fod yn 
Addewid Efangylaidd, yr Haul a'r LIcuad yno, 
tel 'r ydys yn deall yn gyffredinol fy yn arwyddoc- 
cau 'r Moddion allanol yn 'r Eglwys. Cymmbaru 
hwynt Yr Þyn oll ſydd yn dangos megis a phen 
| bys 


v 39 } 

bys at 'r hyn *r dym ni vn ſicchau am, y digonol 3% Nhat 
ry dd a'r Rhagortraint gogoneddus o Ddyſgeidiget- 1. 12. 4 1. 
theu Odditewn ac 1 Iprydol. Ac ya twyat dia mmau, C. IE 
tel y bytho Dynion yn Cynnyddu mewn Gras, ac i Theta 9. 
adnabod *s Enneiniad y Gair ynthynt eu hunain, tf 4, 9 
Orchwy liaeth a ſydd yn llai mcwn Gairiauſer dy nny Dat 21, 22, 
mewn Gairiau) ac mwv mewn Bywyd a Phregr- 2 
chiad a gaiff mewn Meſſur mawr, ei droi yn Foliant 
ac Addoliad Duw, mwy mewn Rhodiad gyda, na 
Chwedleua am Dduw : Canys hynny ſydd Addoliad 
mewn gwirionedd, yr hwn ſydd yn Yadgaroſtwag 
yddy ei Ewyllys ef ar bob Amleroedd, ac mo 
Lleoedd : Yr Adoliad mwyaf cywir ac uchaf y mae 
Dyn yo gymmwys yddo ya y Byd hwa. A r 
Cydffur fiad hwnnw ſydd yo rnoddi G ac 
nid oes dim Cymdeithas gida Duw, na Goleuni ei 
Wynebpryd ct Yw fwynhau, na Heddwch a Siccr- 
wydd Pw gael, ymhellach nag y bythe Ufudd dod 
yddi ei Ewyllys ef, a Ffyddlondeb yddy ci Air 
ct, yn ol 'r Eglurhad o'i Oleuni ef yn y Gaſon. 

Meddat, dymma yw*r Cyflyr cy wiraf ac uchaf o 
Addoliad 3 oblegid Dyddiau a Llededd Goſodedig 
gyda eu holl Arbennigrwydd hwynt, Ocddent twyof 
mewn Erfyniad ya 'r Orchwyliaeth wannaf. Allorau, 
'r Arch a Themlau, Sabbothau a Gwyliau lawe- 
nydd, Sc. nid ydynt Pw cael ya *Scritennadau y 
teſtament Newydd. Yno, y mae pob Diwrngd 
yn ogytuwch, a phob Lle yn ogyſuwch, ond o's 
vdoedd yno ddim Sanctaidd, bydded ir Arglwydd. 
Felly *Scriftennoed 'r Apoſtol, ond y mae ct yn Rhvt 18, 
dangos yn eglur gyllwr tu hwynt iddo, Canys i ſyw 5 | 
gyda ac ct ydoedd Criſt, a mawr ydoedd Elw; Ca- 8. 6, oo | 
nys 'r hyn a fuef fyw, ydoedd trwy y Flydd Mab 1 bil. 4. 21. 
Duw, ac am hynny nid ef fu fyw, ond Criſt a tu . #** 
ivw yntho ef; hynny yw, a fu yn Llywadraethu yn 
iywySac yn dwyn Rheolaethyatho ct ; yr hyn yw 
Bywyd y gwir Griſtion; y Bywyd Goruwchgnaw- 
aol; y Bywyd o Droedigaeth ac Ail-encedigaeth ; 
at ba un *r oedd _ Orchwyliaethu Duw, a 


Gweinidog cch 


* 
—— — ———ä— — — 
— — — = — — 


5 
* 
* * 
[4 - 
bi 
! of 
tl 
* & 
fl 
ww 
1} 
9 
* 


i! 
1 


| 
| 
| 
' 
| 
| 
L 


2 q = _ _ 
- = 
; * 
n — = 
> Aa” 4 
— — — 
— - 7 2 
— — — 
— 
”-— —— — - 4 


5 * 


I” * — 
4A LS * 
- NP 
— — 
— —— -- 
——_— 
ä 


1 — 


r 


n . 
S b * : 
— — of EA —— 
2 —— S * —— 
2 


— f 
r 


— 


—B — w_—— 


. 


hn ſydd Yipryd, yn a t 


v 6 J 
Gweinidogaeth eu Weifion ef yn tueddd bob amſer, 
megis C flawniad o Waith Duw dros Happuſrwydd . 
Dyn. Ymma y mae pob Dyn yn Deml, a phob 
Teulu yn Eglwys, a phob Lle, 9d yn Le Cyfar- 
fod, a phob Ymweliad yn Gyfarfod. Ac gito ychy- 
dig yn ac fe ſydd felly etto fwy fwy; a'r Bobl y 
mae 'r Arglwydd yn awr yn iddarparu i fynedi 
mewn 1'r Sabboth ymma neu Radd o Orphwysfa. 
Nid 1 dybied ein bod ni yn dibriſio Cyfarfodydd 

Cyhoeddus ac Arbennig : Maent hwy gennym ni 
tros hol] Deyrnaſoedd lle galwodd 'r Arglwydd nini. 
Je, pet fae ond Dau neu Dri o honom ni mewn 
Congl Gwlad; yr ydym ni yn ymgyfarfod, megis 
y Cynghorodd 'r Apoſtol y Saint yn ei Amſer ef, a 
Cheryddodd y cyfriw rhai ac a Eſguluſodd Ymgyn- 
nil] ynghyd eu hunain. Ond etto dangoſwn ni i ti, 
O Ddarllenydd, Ffordd fwy rhagorol o Addoliad : 
Canys Llawer a ddichon dyfod Pr Cytartodydd. 
hynny, a myned ymmaith ya Gnawdol, yn Farw 
ac yn Grinſych ; ond 'r Addolwyr mewn Yipryd ac 
mewn Gwirionedd, Calonnau ba rhai ſydd yn Plygu, 
ai Meddyliau yn Addoli y Duw Tragwyddol, 'r 

hwy ei Yiprydef, fel y 
cytriw ac ſydd yn cydffurfio a'i Ewy!lys ef, a Rho- 
dio gyda'g ef mewn Bywyd Yſprydol, bwynt hwy: 
yw 'r Gwir Addolwyr, Gwaſtadol, Bywiol, a 
Chymmeradwy 3 pa un bynnaga'i yn y Cytartodydd 
neu allan o'r Cyfarfodydd; ac telly gan y cyfriw, y. 
mae -holl Cynnulleidfaoedd oddiallan ya cael eu 
Cyſluro yn fawr, felly hefyd 'r ydym ni yn ymgy- 
fariod er mwyn Tyſtiolaeth Gy hoeddus o Gretydd 
ac Addoliad, ac er mwyn Adeiladaeth ac Annogaeth 
ir rheini ſydd etto yn Jeuainge yn y Gwirionedd, ac 
i alw a chynnill eraill i wybodaeth o hono et, y rhai 
ſydd etto ya myned ar walgar ; a Bendigedig a 
fytho Duw, nid yw yn ofer, yn gymmaint a bod 
Ilawer yn cael i whanegu trwy hyany at 'r Eglwys, 
'r hyn ydym ni ya gobetthio ac ya credu a fydd yu 
Gadwedig, 


B FE, Ne 


one 5 -2 WD wwe” 


' 61 , 


— — — — — 


— — 


B EN AL 
RHANN. 1. u erbyn Degymmau, 
RHANN. 2. Yn erbyn pob Math o Dyngu. 
RHANN. 3. I erbyn Rhyfel ymblith Criſt” nogion. 
RHANN. 4. In erbyn C Marcbiadas ' Anſeroedd. 
RHANN. 5. Ac am Blaendra Tmadrodd. 
RuANN. 6. Tn erbyn Priodaſſau cymmyſeedig. 
RHANN. 7. Ac am Blaendra mewn Dillad, &c. yn 


erbyn Whareuon a Difyrrwch yn ol 
| dull y Byd hwn. oat . 
RHANN. 8, Am Myriaid Dyddiau. 
RHANN. 9. Am Ofal dros y Tlawd, Heddwch ac 
| Ymarweadiad, 


RHANN. . AF fel y rhyngodd bodd Duw 
| i ya galw ni oddiwrth Weini- 
dogaeth Ddynol, felly er mwyn Cidwybod nid 
allwn ni ddim ei Gynnal i fynu a'i Amddiffyn ef, 
ac ar y Cyfrit hynny, ac nid allan o YRtyfnigrwydd 
na Chybydd-dra, r ydym ni, yn gwrthod talu 
Degymmau, neu 'r cyffelyb eſcus Ddyledion, ym- 
herthynas ba un, y mae llawer o Lyfrau wedi eu 
Scrifennu yn ein Ymddiffyniad ni: Nid allwn ni 


Gynnal y peth nad allwn ni fod yn fodlon yddo, 


ond y mae gennym ni Dyſtiolaeth y neterbyn ; canys 
trwy hynny ceid ni yn Anghyttunol a ni ein hunain, 
 Rnann. 2. Ni feiddwn ni Dyngu, o herwydd 
y mae Criſt yn gwahardd hynny, Math. v. 34, 37. 
a Jago, ei wir ddilynwr ef. Y mae yn Atraid yn 
gyſtal ac 'w yn Ddrwg, canys 'r achos o Dyngy, 
a tyddai yn Anwiredd, gan nad ydoedd Je Dynion 
ddim yn Je, Tyngu ydoecd yn cael ei arfery i 
ddychrynu Dynion i Lefaru 'r Gwirionedd, ac i 
rhoddi 1 erail] Jawn fodlonrwydd, fod 'r hyn oedd 
yn cael i Dyngu, fod yo wir, Ond 'r ocdd je 'r 

2 gwir 


J 
; 
| 


gwir Griſt'*nogion yn Je, diben y llw a Attebwyd, 
ac am hynny r arferiad o hono ſydd Afraid, Gor- 
modd, ac yn dyfod o'r drwg. Yr Apoſtol Jago a 
Ddyſgodd 'r un Athrawiaeth, Ac 'r Atteradd y Prif 
Grittnogion Je, Megis y Gallir gweled yn Jlyfr y 
Merthyron ; Megis hefyd. y Diwygwyr gorau a'r 
cynnaraf, 3 

RHANN. 3. Yr ydym ni hefydyn creduy dylau 
Rhytel orphwys, ymhlith dilyawyr yr Oen Criſt 
Jeſu, 'r hwn a ddyſgodd ei Ddiſcyblion i faddau ac 
charu Gelynion, ac nid i Rhyfela yn eu herbyn 
nhwy, a'i lladd nhwy ; ac fal am hynny Arfau ei 
wir Doilynwyr ef nidydynt Gnawdol ond Yſprydol z 
etto yn nerthol, trwy Dduw, i dorri i lawr Bechod 
a Drygioni, a Diawdurdodi ef 'r hwn yw 'r Awdwr 
o hono. Ac fel y mae hwn yn fwyaf Criſt nogaidd, 
felly y Ffordd fwyat Rheſſymmol ; gan fod Gariad 
a Chynghor yn fwy Nerthol nag Arfau Rhyfel. 
Na fynnau 'r gwaethaf o Ddynion eu dwyn yn 
hawdd i niwidio rheini rhai maent yn dybied en bod 
yn eu gwir garu hwynt. Y mae yn rhaid mae 
Cariad a'r Amynedd a garia Fyddugoliaeth yn y 
diwedd, | 

Ranawn. 4. Ni feiddwn ni rhoj Anrhydedd y byd, 
neu arferu Annerchion myn ch a llednaiſol 'r Amſe- 
roedd, gan weled yn eglur, fod Gwagedd, Balchder 
a Gwag-agoniant yr pert hyn yddynt hwy. Criſt 
hetyd yn gwahardd nhwy yn el Ddydd ef, ac a 
wnaeth Cariad o honynt hwy yn Nod o Ymadawiad 
oddiwrth Diiniweiddrwyda gwell amſeroedd : Ac 
*r vdys yn ddeall bod ei Ddiſcyblion ef, a'i Ddilun- 
wyr nhwy yn ufuddhau i Orchymmyn eu Meiſtr. 
Nid i Ymrhannu ein hunain yn Barti, neu o Falch- 
der, Drug ddygiad neu Tueddfryd, (ond mewn 
Ufudd dod i'r Golwg a Theimlad a dderbynniaſom 
ni oddiwrth Yipryd Criſt,) o'r Drwg-gofodiad a'r 
Tueddgarwch o hono, 

Ru aN N. 3. Am 'r un Achos y dychwelaſom ni 
ir Ezlurdeb cyntat o 1 madrodd, feft, Tydia Ti, 

2 wrth 


* 


| 
| 


1 63 J 


wrth un Dyn; 'r hyn er nid iC Dynion yo rhoddi 


amgen i Dduw, fe fydd yn anha wd ganthynt hwy 
ddioddet eh oddiwrthym ni. Fe fu yo Brawf marw 
ac Falchder, ac a ddangoſodd Ddallineb a Gwendid 
Taifewn i amryw. Hyn hefyd ſydd allan o Gyd- 
y bad bur, pa beth; bynnag gall Pobl dybied neu 
dd y wedyd am danom ni oi blegid. Ni allwn gael 
ein Ditmygu, ac a gawſom yo tynych felly, is, a'n 


Triniwyd yn ddrwg jawn, ond 'r ydys yn awr ein 


hadnabod ni yn well, a Phobl wedi cael eu hyſbyſu 
ya well. I fodd yn fyrr, y mae hefyd yn Serythur 
ac Grammer, ac y mae genoym ni Hawl o Xmas» 
2 am dano, yn gyſtal a Thanghneddyf yntho 
ef. | 

Rrann. 6. Nid allwm tar many t Briodaſſau 
cymmyſgedig, hynny yw, i gyſſylltu a'r cyfryw 
rhai nad yw „ Cs ni, ad Gets 
n-bu a'i Gwadu hwynt, oes bydd ar un amſer i neb 
o'n Proffes ni Gyfeiliorni mor fawr oddiwrth Reol 
eu Cymmundeb; etto adferwch hwynt. Y Llyfr 2 
Scritennais I am Gofodiad a Ffynniant y Bobl a elwir 
Quakers, ſydd yn fwy llawn ac yn traethu allan yn 
helaethach yn hyn. 

RRANN. 7. Plaendra mewn Gwifgad a Dodrefn 
ty, ſydd Dyſtiolaeth neilltuol arall i ni, mewn 
y darfu ini ei dy ſtiolaethu ef i'r Byd Megis hefyd, 


a nam] Eiriau, a chan fod ar un Gair Ir un ffynyd 


Cymmedroldeb mewn Ymborth, ac Ymgadw od- 
diwrth Diiturwch a Llawenydd y Byd, Dyſgwyd 
ni yn y pethau hyn oll, gan Yipryd ein Harglwydd 
Jelu Griſt, i fod yn ol Duwioldeb 3 ac am hynny 
nyni a fuom yn cynghori pawb yn hir fel y byddat 
ein Gweddeiddra yn hyſbys i Bawb o herwydd bod 
r Arglwydd, yn neſſau, i fyned i Farn a nym am 
bob Anghymmedroldeb neu Ormodedd; ac yn 
hyn 'r ydym ni yn gobeithio oa fuom ni ddim Sam- 
plau drwg, neu Anair i neb ac ſydd ganthyne 

Yityriaeth «dy!edus o bethau, 
RHanx., 8. Nid allwa ni mewn dan; 
uw 


1 
| 


4 1 
— ͤ—vmʒLKʃ ¶&/ẽ ] m ]§— mÄ — y 


— 
— — — cog = — ñ — 


* 
— . — —— —U— — 7 ———— —ͤ A —— 


ꝓ— £46 CS 
1 


——— — 


4 — — — 


— — — 


* - —. 3 
18 10 4 of r. 2 # * *; a 20. 
— 4 ** 80 2 bay — 2 — 
2 - —— 4 + % 4 2 N 33 4 by = 3 
> 9 y 2 — * 22 * * . 
- * as 3 — C= $2 =D 5% - — + 2 = — . 
Ie Ir eee ů —— — — — —„—V— 2 u Ä — — — — 
* * *. 3 — —— = 
- ” he Canons” 2 44414 5 ai 
0 


. 64 
Duw yſtyriaid Dyddiau Gwy lion (y rhai a elwir 
felly)**r Ymprydiau cyhoeddus a'r Glweddoedd, o 
herwydd eu Gofodiad a1 Hordeinhad Ddynol, ac 
am nad oes ganthynt Awdurdod Sanctaidd, ond 
gwedi eu Harfaethu mewn Ew» llus Dyn. 

' Rnann. 9. Vn ddiweddaf, Arweinwyd ny ni 
gan 'r Vſpryd Daionus ymma o eiddo ein Harglwydd 
Jeſu Grüt, 'r hwn y ddarfu i mi i ymddiddan am 


dano yn y Traethawd hwn, yn ol Prif Ymarferiad, i 


tod a Gofal dyledus y naill dros y llall, dros 'r Ym- 
ddyffyniad 'r holl Gymdeithas, mzwn Y marweddiad 
yn Gyfat ebol ydd eu Proffes Sanctaidd. 

Vn gyntaf, Mewn yſtyriaeth i Rodiad tynn gaeth 
tuag at rheini fydd Oddiallan, a rhai hynny ſydd 
Oddifewn ; fel y bytho eu Hymarweddiod yn y 
Byd, a'i Rhodiad yn ag thuag at 'r Eglwys, yn 
ddiargyhoedd. Fal megis y byddont Dynn yn y 
nail, telly y bont yn Ff ddlon yn y llall. 

Tu ail, Fod Caſgliad yn cael i wneuthur i gyfiaw- 
ni Anghenrheidau*r Tlawd, a chymmeryd gofal am 
y Gweddwon a'r Ymdditaid, a'r cyfryw rhai ſydd 
yn ddigymmorth, yn gyſtal mewa Cyngor fel yngh- 
yich Moddion cynhaliaeth. 

Yn drydydd, Fod i bawb o'r cyfryw ac fytho ar 
feddw! Priodi, o's bydd ganthynt hwy Rheini neu 
rhaĩ ſydd dan Gyfarwyddiad Golygwyr neu Ymddi- 
riedwyr, y maent yn rhwymedig, Yn gyntaf, 1 
wpylu yddynt hwy eu Bwriad, a chael eu Cydſyniad 
nhwy cyn goſod y peth ger bron naill Yr Hall, a'r 
Cyfarfod hyſbuſant hwy iddo, ba rai ſydd hefyd i fod 
ya ofalus i holi am eu Diheuriad oddiwrth neb arall, 
a Chan fod yn fodlon iddo, Y maent trwyddynt hwy 
yn cael ey cymmeradwyo i Gyhoeddi eu Priodas 
mewn Cyfartod Cyhoeddus Dewiſedig, wedi i ofod 
vr Perwyl hynny, ac nid mewn un modd arall : Trwy 
ba un r ydys yn rhagflaenu Priocefan Diarwy bod 
ac Annhretnus yn ein plith ni. 

Yn bedwarydd, Ac i'r diben i fod y Drefn Dda 
vmma i ddala ſulw arni, amy Cyflur a'r Adeiliada- 


e th 


ha (3 & 


„ 


1 
eth 'r hol! Gymdeithas, yn Ffyrdd y Gwirionedd a 
Sobrwydd ; Cy farfodydd Dewiſedig am y Gofal ac 
Gwaith anghenrhaid a ſefydlwyd ymbob Parthau, pa 
le 'r ydym ni yn Preſwylio, ba rai ſydd yn cael eu 
cynnal yn Fiſſol, a pha rhai ſydd yn cael eu rhoddi 
at Gyfarfod Blynyddol, er mwyn Cydymgynghori 
yn well y nailla*r llall, yn y pethau hynny ac ſydd i 
gynnal Duwioldeb a Chariad ; fel y bytho i Dduw, 
(r hwn trwy ei Ras, a yn galwodd ni i fod yn Bobl 
'w Glod ef,) gac] oddiwrthym ni hynny, trwy ei 
Anwyl Fab, a phyth Fendigedig a'n Hunig Wared- 
wr, Jeſu Griſt, Canys efe ſydd Deilwng, Deilwng, 
Yr awr hon, a Phych; Amen. 

Felly, Drllenydd, tydi a gefaiſt - Nod y Bobl 
elwir Quakers, yn eu Hathrawiaeth, Addoliad, 
Gweinidogaeth, Lmarferiad, a' Dyſc: Cymhara 
hyn ymma à'r Yſgrythur a'r Prif Sampl, ac r ydym 
pi yn gobeitho y cai di 'r ey ſydd gan y Trae- 
thawd byrr hwn, mewn meſur da, Attebwyd i' 
Dicl ef, Sef. Prif Grift*nogaeth a Ymadfywiwyd, 
mewn Egwyddorion ac Y marteriad y Bobl a elwir 
Quakers, 


D 1 W*8 DI 


——_— 


— 


Y Traethawd byrr ymma, a dread i'r Gymraeg, 
er Daioni i'r : Gan JoHN O WEN, 0 
Maes Adda, yn Sir Gaerfyrddin, Yn, Elyddyn, 
1748. 


W 
. — 
3 


c 


— 
— 


